CYFROL  XLV1II.  RHIFYN  CXCIX. 


TRAETHODYDD. 


TACHWEDD,  1892. 


CYNHWYSIAD. 

Tu   DAL 

Gweddi  a  Bywyd  o   Dduwioldeb.     Gan  yr  Hybarcli  Archddiacon 

HowELL,  F.S.A 4O5 

Yr  Epistol  at  y  Galatiaid.     Gau  y  Parch.  Abel  J.  Paeey     411 

Eglwys  Fyw:  Anerchiad  a  draddodwyd  o  Gadair  Undeb  Oynulleid- 
faol  Lloegr  a  Chymru,  yn  Bradford,  Hydref  lleg,  1892.  Gan 
y  Parch.  E.  Heeber  Evans,  D.D 421 

Ehyddid  y  Ehyw  Fenywaidd.     Gan  Mrs.  M.  Oliyee  Jones 437 

Yr  Apostol  Paul :  Ei  Brofiad  a'i  Athrawiaeth.     Gan  y  Parch.  John 

HuGHES,  D.D 447 

Hen  Gerddi  y  Cymry.     Gan  Myrddin  Faedd ^ 


459' 


Ymson  uwch  Bedd.     Gan  Isallt    464 

Tr   Ysgol  Haf  ym   Mansfield,  Pthydychain.      Gan   y   Parch.    J. 

PrLESTON  JONES,  M.A 465 

Nodiadau  Llenyddol 474 


CYIIOEDDIR  Y  RHIFYN  NESAF  lONA  WR  laf,  1893. 


PRIS    SWLLT 


CAEENARFON: 
ARGRAFFWYD  A  CHYHOEDDWYD  GAN  D.  W.  DAYIES  &  CO. 


"NID  03S  GWÜLL  BW7D  YN  20d."—London  Medicai  Record.      .  . 
Dylid  rhoddi  cynuyg  ar  y  Bwyd  hwii  yn  Ue  bynnag  y  bydd  Ihmiaeth  arall  wedi  methu. 
Wedi  ei  Gogiuio  yubarod — uid  oes  eisiou  ei  ferwi  na'i  ystraenio.  Gellir  oi  wueyd  mewumynyd. 

o^len  Ç'^  Hanburys 

InfantéTood 

Bwyd  llesol  wedi  ci  gyfaddasii  i  organaii  treuliol  Babanod  a  PMant  leuainc,  yn  cynwys  pobpeth 
an^enriieicliol  i  fîiu-fio  cnawd  caled  ac  esgryrn.  Y  mac  éfîeitlx«,i  rhyfeddol  wedi  dilyn  ar  ol 
cymeryd  y  Bwyd  yma,  yr  hwn,  ar  ol  ei  gymeryd  unwaith  a  gymeru"  o  hyd.  Tystiolaeth  f eddygoi  a 
phob  cyfárwyddyd  gyd'a  phob  blwch. 

Pris  6c.,  Is.,  2s.,  5s  ,  a  lOs.    Ar  werth  yn  mhoTj  man. 

BIRFS~ 

CUSTARD 

POWDER 

Cyflenwa  foetliusfwyd  dyddiol— Blasusfwjd  mewn  amrywiaetli 
diderfyn— Y  dysgleidiau  goreu  o'r  Custard  goreu 

HëB  WYAU! . 

(iWOBRWYON  DIWEDDAllAF  :  Y  Brif  Wobr  yn  Paris,   Melbcuine,  a  Barcelona, 
Bathodau  Aur,  a  Thystysgrifau  yn  mhob  lle  yr  arddangoswyd  ef. 


9^  disglaer 

""""drych 


Needlmm^s 

<<^         Polishing 

Medda  írymeriad  agos  i  panrif  fel  y  ddarT>ariaeth  oren  at  lanhau         "^^Ëá ,    H    ^ 

pS  COPR,  TIN.  BHITANNfA  METAL,  PLATINOID,  &e.         mL^ ^W  ^W^ 
OeUir  ei  gael  yn  mhob  man  mewn  Potiau  6c.  a  is.,  iieu  Flychau     J[_  W,M.'t9  WJ\^ 

Byfci'-wyr  i  Gicneuthurieyr, 

JCSPH     PICEERING    &     SONS,     SHEFFIELD. 

LONDON  OFFICE:  St.  Geoeoes  House,  Eastcheap,  E.C. 


Y   TRAETHODYDD, 


GWEDDI  A  BYWYD   0  DDUWIOLDEB. 

GAN  YE   HYBAECH   ARCHDDIACON   HOWELL,    B.D.,   F.S.A. 

Y  MAE  duwioldéb  yn  air  cryf,  o'r  heu  ffasiwn,  yr  hwn  sydd  yn  ein  codi  ar 
unwaith  i  gyffyrddiad  â  Duw.  G-olyga  duwioldeb  gyffelybrwydd  i 
Dduw,  neu  fod  fel  Duw.  Dyma  ein  bywyd  perffaith.  Dyma  y  bywyd 
i  ba  un  yi-  ydym  oU  yn  ymrwymedig  trwy  sacrament  difrifol  ein  Bedydd 
Oristionogol, — bywyd  o  dduwioldeb.  "  Bywyd,"  medd^vn.  Nid  cyffrawd 
achlysurol.  Nid  pang  o  edifeirwch  yn  awr  a  phryd  arall.  Nid  crefydd- 
older  Sabothau  a  dyddiau  gwyl  yn  unig,  ond  hywyd  o  dduwioldeb.  Y 
fath  nod  uchel  i  gyrchu  ato ! 

I'r  bywyd  yma  o  dduwioldeb  y  mae  Gweddi  yn  help  neiUduol.  Ni 
fyddai  ond  ofer  cyfeirio  at  y  gwrthddadleuon  yn  erbyn  gweddi  a  wnaed 
yn  fynych,  ac  a  atebwyd  mor  fynych.  Yr  ydym  ni  yn  credu  yn  lesu 
Grist,  yr  hwn  a  wedd'iodd  drosto  ei  Hun,  a  weddíodd  dros  ereill,  ac  a 
ddysgodd  ereiU  i  weddio.  Ni  ddylai  neb  sydd  yn  credu  yn  yr  Ymgnawdol- 
iad  deimlo  anhawster  pynoiol  mewn  gweddi.  Hyd  yn  oed  pe  byddai  pob 
gweddi  yn  wyrth,  fe  f yddai  i'r  wyrth  fwy  gynnwys  yr  un  lai.  Yr  ydym 
yn  Gristionogion,  ac  fel  y  cyfryw  y  mae  esiampl  ein  Harglwydd  yn  ein 
rhwymo  i  fywyd  o  weddi. 

Ònd  beth  yw  gwedfli  ?  Ai  "  myhegi  ein  hanghenion  iDduw"  yn 
unig,  fel  y  dywed  Paley  ;  cydnabod  ein  dibyniad  ar  Dduw — darostwng 
eiu  hewyllys  i  ewyllys  Duw — ymbil  am  f endith  Duw  ?  Y  mae  yn  hyn 
oU,  ond  y  mae  yn  ychwaneg  na  hyn.  A  ydyw  yn  gyffyrddiad  ysbryd 
ag  ysbryd — yn  ddyi'chafiad  ein  dymuniadau  a'n  syuiadau  i  wastadedd 
iiwch  o  brofiad — yn  ymestyniad  am  gyraeddiadau  yr  ydym  yn  ymwyb- 
odol  nad  ydym  yn  awr  yn  eu  meddu — yn  ymagoriad  teimladau  goreu  eiu 
natur  foesol  i  ddylanwadau  y  byd  ysbrydol,  bron  f el  p'  ymegyr  blodeuyn  i 
belydrau  yr  haul  ?  Ai  dyna  weddi  ?  Dywed  rhai  mai  dyna  ydyw.  Ynte 
ai  cri  enaid  ydy w,  yn  ymwybodol  o'i  euogrwydd  a'i  ddrygedd,  yn  atolwg 
am  gael  arbed  y  gosb  y  gŵyr  ei  fod  yn  ei  haeddu,  ac  yn  ceisio  dyhuddo 
Duw  â  hunan-ddarostyngiad  oblegid  ei  bechodau?  Dyma  y  mae  rhai 
wedi  tybied  ei  bod.  Ond  ai  dyma  weddi  Cristiou  ?  Oni  fyddai  hyu  oU 
yr  un  mor  gym\vy's  am  weddíau  Deistiaid  crefyddol,  neu  luddewon,  neu 
Fahometaniaid  ?  Ai  ni  fuasai  gwcddi  yn  yr  ystyr  yma  mor  wirioneddol 
pe  na  buasai  yr  YmgnawdoUad  erioed  wedi  cymeryd  Ue?  Y  cwestimi 
yw,  Beth  yw  gweddi  Gristionogol, — gweddi  fely  mae  wedi  ei  datguddio 
i  ni  jTi  addysg,  esiampl,  a  chyfryngdod  ein  Harglwydd  Crist  ? 

Yn  awr  y  mae  i  weddi  rai  egwyddorion  elfennol,  am  ba  rai,  mi 
dybiaf,  yr  ydym  oU  yu  cytuno.  Ÿu  un  peth,  y  mae  yn  rhaid  fod 
teimlad  o  bechod,  a  dymuniad  am  ras.  Ehaid  hefyd  fod  ffydd  fyw  yng 
nghjrfryngdod  ac  eiriolaeth  ein  Harchoffeiriad,  oblegid  ni  aU  un  weddi 
esgyn  i'r  drugareddfa  oddieithr  ym  mwg  y  pech-abex'th  mawr,     Rhaid 


406  GWEDDI  A  BTWYD   0   DDUWIOLDEB. 

hefyd  fod  ffydd  gref  a  bywiol  ym  mharodrwydd  Duw  Dad  i  dderbyn  eîu 
hymbiliau  yn  enw  y  Duw  Fab,  fel  y  maent  yn  cael  eu  cynhyrchu  gan 
ysbrydoliaeth  Duw  Ysbryd  Glan.  Y  mae  gweddi  wedi  cael  ei  dynodi  nid 
yn  amhrîodol  fel  "  anadl  Duw  mewn  dyn  yn  dychwelyd  at  ei  enedigaeth." 
Yr  wyf  yn  cymeryd  mai  y  rhai  hyn  ydyw  egwyddorion  cryfaf  gweddi 
GristionogoL  Ond,  ymhellach,  y  mae  y  sicrwydd  am  allu  gorchfygol 
gweddi  yn  dyfod  i  ni  o'n  hundeb  -ag  Ef  yn  enw  yr  Hwn  yr  ydym  yn 
gweddio.  Ein  hundeb  â'n  Harchoffeiriad  mawr  yng  ngwaith  y  pryned- 
igaeth,  ac  yn  ei  waith  presennol  fel  Eiriolwr  trosom,  yw  yr  hyn  sydd  yn 
rhoddi  i  ni  sicrwydd  liollol  na  wrthodir  ein  gweddíau.  Yr  oedd  y  gwir- 
ionedd  hwn  yn  cael  ei  osod  gerbron  drachefn  a  thrachefn  yn  nyddiau 
olaf  ei  weinidogaeth  Ef  aryddaear.  "  Os  arhoswch  ynof  fi,  ac  aros  o'm 
geiriau  ynoch,  beth  bynnag  a  ewyllysioch,  gofynnwch,  ac  efe  a  fydd  i 
chwi."  Mewn  geiriau  ereill,  cedwch  mewn  undeb  â  mi,  ac  fe  fydd  eich 
gofyn  chwi  yn  ofyn  o'r  eiddof  fi.  "  A  pha  beth  bynnag  a  ofynnoch  yn 
fy  enw  i,  hynny  a  wnaf,  fel  y  gogonedder  y  Tad  yn  y  Mab.  Os 
gofynnwch  ddim  yn  fy  enw  i,  mi  a'i  gwnaf."  Yn  awr  os  oes  ystyr  i 
eiriau  oll,  y  mae  yn  sicr  fod  llwyddiant  ein  gweddíau  yn  dibynnu  ar  ein 
perthyuas  â  Christ.  Yr  ymwybodoh-wydd  o'n  perthynas  â  Òhrist  sydd 
yn  rhoddi  i  ni  sicrwydd  y  gwrandewir  ein  gweddíau ;  ac  i'r  graddau  y 
bydd  yr  ymwybodolrwydd  hwn  yn  ddwfn  a  chlir,  y  bydd  ein  ffydd  yn 
nerth  gweddi.  "  Yr  ydwyf  fi  yn  fy  Nhad,  a  chwithau  ynof  fi,  a  mi 
ynoch  chwi.  Megys  yr  wyt  ti,  y  Tad,  ynof  fi,  a  minnau  ynot  ti,  fel 
y  byddont  h'wythau  un  ynom  ni."  Mae  y  gwirionedd  yma  am  ein 
hundeb  â  Christ,  a  thrwyddo  Ef  â'r  Tad,  yn  gorwedd  wrth  wraidd  pob 
golygiadau  priodol  am  weddi.  O  edrych  arni  yn  y  goleuni  yma,  y  mae 
pob  gwir  weddi  mewu  ystyr  yn  oruwchnaturiol.  Yng  Nghrist  yr  ydym 
uwchlaw  natur  ;  ac  y  mae  hyn  yn  distewi  pob  cecru  am  uuffurfiaeth  deddf 
naturiol,  oblegid  yr  ydym  yn  un  â'r  Deddfroddwr.  Gweddi  ydyw 
effaith  a  chyflawniad  bwriad  Duw ;  ac  y  mae  Duw  yn  Dduw  moddion 
yn  gystal  ag  yn  Dduw  gwyrthiau.  Fewelirfelly  fod  sail  gweddi  Grist- 
ionogol  yn  gwbl  ansigledig.  Gorwedda  yn  Ymgnawdoliad  Duw, 
addewidion  Duw,  cymeriad  Duw,  rhaghmiaeth  Duw  (fel  "dehonglydd  ei 
ewyllys  a'i  air"),  preswyliad  Ysbryd  Duw,  ac  yng  nghorff'oriad  holl 
etholedig  bobl  Dduw  yng  Nghrist,  y  rhai  ydynt  mor  wirioneddol  a  han- 
fodol  ynddo  Ef  ag  y  mae  y  goleuni  yn  yr  haul :  "  wedi  eu  croeshoiio 
gj'dag  Ef,"  "wedicyfodi  gydag  Ef,"  "  wedi  esgyn  gydag  Ef,"  ac  yn 
awr  yn  ei  bersou  Ef  yn  teyrnasu  ar  orsedd  y  greadigaeth. 

Gan  mai  y  fath  ydyw  natur  gweddi  Gristionogol,  fe  ofynir  yn 
naturiol,  Ym  mha  ffordd  y  cynorthwya  ni  orcu  i  fyw  bywyd  o  dduwiol- 
deb  ?  Mae  esiampl  ein  Harglwydd  yn  rhoddi  i  ni  atebiad  trifílyg,  fel 
y  dilynwn  ei  gamrau  mewn  gweddi  gyhoeddus,  breifat,  ac  eiriohadol. 

Yr  oedd  Efe,  fel  y  gwyddom,  yn  arfer  diljm  gwasanaeth  cyhoeddus  yr 
Eglwys  luddewig,  pa  un  bynnag  ai  yn  y  Deml  ai  yn  y  Synagog.  Ac  y 
mae  Eglwys  Loegr  yn  cymeryd  yn  ganiatäol  fod  ci  phlant  yn  dilyn  ei 
Threfn  o  Weddi  Gyhoeddus  Ddyddiol,  lle  bynuag  y  gellir.  Yr  wyf  yn 
gwybod  yn  dda  am  yr  anhawster  i  wneyd  hynny,  yn  enwedig  yn  ein 
Heglwys  anv/yl  yng  Nghymru,  lle,  nid  yn  anfynych,  y  mae  Eglwys  y 
Plwyf  ymhell  oddiwrth  yr  offeiriad  a'r  bol)l.  Yr  wyf  yn  gwybod  yn  dda  am 
yr  anhawster  sydd  yn  codi  oddiwrth  brysurdeb  bywyd  yn  y  dyddiau  hyn, 
ac  amgylchiadau  llawer  o  deuluoedd.  Yr  wyf  yn  gwybod  fod  llawer  iawn 
heb  fod  awdurdod  ganddynt  ar  eu  hamser.     A  dyna  y  ffaith  ychwancgol 


o""^-^ 


GWEDDI   A   BYWYD    0   DDUWIOLDEB,  407 

focl  adcloliacl  teuluaidd,  ar  yr  liwn  y  mae  yu  amhosibl  rhoddi  gormod  o 
bwj'gi,  yn  awr  yn  cael  lle  ym  mywyd  crefyddol  y  genedl,  yr  hyn  nad 
ydoedd  yn  bod  ddwy  neu  dair  caurif  yn  ol ;  a  phrin  y  mae  eisieu  i  mi 
ddweyd  na  ddylai  y  gwasanaeth  dyddiol  ya  yr  Eglwys  byth  gymeryd 
lle  addoliad  teuluaidd,  nac  addoliad  teuluaicíd  le  gweddi  cldirgeL  Fe  wna 
gweddi  deuhiaidd,  yn  enwedig  pau  wedi  ei  nno  â  mawl  teuhiaidd,  bob 
cartref  Cristiouogol  yn  wir  FetheL  Duwioldeb  gartref  ydyw  un  o  brif 
angenrheidiau  ein  dydd.  Os  yw  duwioldeb  gartref  yn  wan,  effeithia  ar 
weddíau  yr  eisteddle,  a  phregethu  y  pulpud ;  cauys  duwioldeb  dyn  mewn 
gwirionedd — pa  uu  bynnag  ai  nèn  ai  lleyg  a  fyddo — ydyw  yr  hyn  ydyw 
gartref.  Y  mae  Crefijdd  yr  ylclwyd  wedi  bod  bob  amser  yn  uodwedd 
arbennig  eiu  hauwyl  Gymru,  a  hir  y  parhao  felly ;  canys  crofydd  deulu- 
aidd  ydyw  gwreidclyn  pob  crefydd  geuedlaethoL  Yr  wyf  yn  rhwydd  yn 
caniatau  hyn  oll;  ond  nid  ydwyf  yu  Uai  dwfu  argyhoeddeclig  o  ddymun- 
oldeb  a  bendith  gweddi  gyhoedcUis  ddyddiol  yu  yr  Eglwys.  Gallai 
uad  ydyw  oud  ychydig  i  ddweyd  yr  aifí  rywfaint  at  symud  ymaith 
y  syniad  ffol  sydd  eto  yn  rhy  gyffredin,  mai  yr  offeiriad  ydyw  yr 
unig  ddyu  yn  y  plwyf  sydd  yn  gweithio  dclim  ond  un  diwrnod 
yn  yr  wythuos.  Ond  y  mae  eto  yr  ystyriaeth  lawer  uwch  fod  y 
gwasauaeth  dyddiol  yu  gyfarfod  gweddi  plwyfol  dyddiol,  fod  y 
cjdch  o  lithiau  yu  gwueyd  yr  Undeb  goreu  sydcl  yn  bosibl  er  darllen 
y  Beibl,  fod  y  f ath  gynhulliad  yn  dystiolaeth  ddyddiol  dros  Dduw,  ac  yn 
gyfleustra  dyddiol  i  weddio  dros  ereill,  pa  i;n  byunag  ai  ychydig  ai 
Uawer  ddelo  ynghyd  ;  fod  hyd  yu  oed  swn  cloch  y  Uan  yn  wrthdystiad 
yn  erbyu  materolaeth  oes  r}'  biysur  a  rhy  gynhyrfus ;  ac  uwchlaw 
popeth  araU,  fod  geuym  ymrwymiad  ac  acldewid  benodol,  "  Lle  mae 
dau  neu  dri  wedi  ymgynuuU  yn  fy  euw  i,  yuo  yr  ydwyf  yn  eu  canol 
hwynt."  Yr  wyf  ya.  ddwfu  argyhoeddedig  nad  ydym  yn  gwneyd  cUm 
tebyg  i'r  defnydd  a  ddylem  o'u  Uannau,  ac  fod  nerth  gwedcü  unedig  yn 
wirionedd  nad  ydyw  yr  Eglwys  eto  wedi  ei  ddysgu  ond  yn  amherffaith. 
Yn  breseuuol,  er  mai  prin  yr  addeíìr  hynny,  ymddengys  yr  Eglwys  fel  jn 
ystyried  sicrhâd  mawr  ein  Harglwydd  ar  y  pwjmt  yma  fel  bron  yn  ymylu 
ar  oiTuodiaeth.  Dyma  ei  eiriau  Ef  ei  Hun,  mor  uewydcl  a  chynues  a  di- 
amodol  a  phan  y  daethaut  di-os  ei  wef usau  Dwyfol  Ef  ei  Huu  yn  agos  i 
bedair  canrif  ar  bymtheg  yn  ol : — "Os  cydsynia  dau  o  honoch  ar  y 
ddaear  am  ddim  oU,  beth  byunag  a'r  a  ofyunant,  efe  a  wneir  iddynt  gau 
fy  Nhad  jr  hìvn  sydd  yn  y  nefoedd."  Yn  awr  a  oes  i'r  geiriau  hyn  eto 
wir  ystyr  ?  Os  nad  yn  yr  ystyr  lythreunol,  ymha  ystyr  y  maeut  i'w 
deaU  ?  Pa  mor  beU  y  maent  wedi  ei  bwriadu  i  fod  yu  egwjTldor  weith- 
redgar  ym  mywyd  yr  Eglwys  ?  A  ydyut  yn  ddeddf  sydd  wedi  myud 
aUan  o  arferiad,  neu  ya.  un  sydd  eto  yn  fyw,  ac  yn  nerth  ysbrydol  sydd 
ar  waith  yn  Uywodraeth  foesol  Duw  ?  Yr  wyf  yu  dweyd  eto  fod  gan  yr 
Eglwys  eto  i  ddysgu  beth  ydyw  uerth  gweddi  unedig ;  ac  onid  ydy w  yn 
warth  i  ni  nad  yclyw  cysegrleoedd  Duw,  ddydd  ar  ol  dycld,  yn  adsain  gan 
erfyuiadau  taeriou  unedig  ei  bobl  gyfamodol  ? 

Ond  mae  yn  rhaid  i  weddi  gyhoeddus,  er  iddi  fod  yn  nerth  ysbrydol 
effeithiol,  fod  yn  ffrwyth  gAvedch  breifat  barhaus ;  a  rhaid  i  weddi  feUy  fod 
yi\  rhy wbeth  mwy  ua"r  Aveithred  reohiidd  o  weddío,  pa  mor  barchedig 
bynuag  y  cyflawner  hi.  Llai  fyth  y  mae  yn  gynwysedig  mewu  arfer 
draddodiadol,  ymha  un  "  y  mae  y  meddwl  yu  breuddwydio  ei  íîordd  trwy 
dafodiaith  o  eiriau  meii'won,  ac  yn  nofîo  ar  Uf  o  eiriadaeth  ystrydeboL" 
Y  mae  hanfod  gwir  wecldi  yn  gorwedd  yn  fwy  mewn  ystad  uag  mewn 


408  GWEDDI  A   BYWYD   O   DDÚWIOLDEB, 

gweitlired,  yn  fwy  yn  agwedd  wastadol  yr  enaid  nag  mewn  gweithred  o 
ddefosiwn.  Ni  chyrbaeddir  nerth  mewn  gweddi  ond  gan  un  sydd  ei 
hunan  yn  byw  mewn  gweddi.  Mae  effeithiokwydd  gweddi  yn  dibynnu 
i  fesur  helaeth  ar  ysbrydoh'wydd  y  neb  sydd  yn  gweddio.  Nis 
gall  dyn  anysbrydol  mewn  gwirionedd  weddio,  canys  y  mae  allan  o 
gydymdeimlad  â  Duw.  Y  mae  mynediad  sydyn  o  ystâd  oer,  gnawdol, 
fydol,  i  nerth  mewn  gweddi,  neu  mewn  pregethu,  yn  amhosibh 
Ni  all  ddyfod  ond  yn  unig  o  gysegriad  parhaus  yr  enaid  i  Dduw. 
"  Y  bywyd  Cristionogol,"  ebai  Origen,  "  sydd  un  weddi  barhaus." 
"  Nid  yw  dyn  yn  debyg  o  wneyd  llawer  o  weddi,"  ebai  Phylip  Henry, 
"  os  nad  ydyAV  yn  gwneyd  gweddío  yn  orchwyl  parhaus."  Fe  ddy- 
wedid  am  y  diweddar  Charles  Higgins,  "  mai  gweddío  oedd  gwaith 
ei  fywyd."  Mae  yn  sicr  nad  oes  un  ffordd  arall  i  nerth  ysbrydol ;  ni  all 
ddyf od  ond  f el  ffrwyth  bywyd  o  weddío.  ' '  Dyddiau  ac  wythnosau  cyf ain," 
ebai  efengylydd  mawr  y  ganrif  ddiweddaf,  George  Whitfield,  "  a  dreuí- 
iais  ar  fy  hyd  ar  y  llawr,  mewn  gweddi  ddistaw  neu  ar  lafar."  Ac  }t: 
wyf  yn  deall  ar  awdurdod  uu  ag  oedd  yn  dra  chydnabyddus  ag  un  oedd 
yn.  allu  mawr  yn  y  Dy wysogaeth  ychydig  flynyddoedd  yn  ol,  ei  fod  nid 
yu  anfynych  yn  treulio  nosweithiau  cyfain  ar  ei  liniau  mewn  ymdrech 
gyda  Duw.  Mor  wir  ydyw  na  chafodd  neb  erioed  ddylanwad  ysbrydol 
mawr  nad  ydoedd  yn  aml,  ac  yn  hii',  ei  hunan  gyda  Duw.  "  Y  mae 
dawn,"  ebe  Goethe,  "  yn  ymffurfio  mewn  distawrwydd,  ond  cymeriad  yn 
nherfysg  y  byd." 

Ond  tra  fel  yma  y  gosodwn  y  pwys  mwyaf  ar  hyn  fel  amod  anhep- 
gorol  pob  gweddi  Iwyddiannus,  nid  ydwyf  yn  cydnabod  yn  llai  bwysig- 
rwydd  amserau,  prydiau,  a  Ueoedd  i  weddio  yn  y  dirgel.  Ni  a  wyddom 
am  Bwy  y  mae  yn  ysgrifenedig,  "  A'r  bore  yn  blygeiniol  iawn,  wedi  iddo 
godi,  Efe  a  aeth  allan,  ac  a  aeth  i  le  anghyfaunedd,  ac  yno  y  gweddiodd." 
Am  ardd  Gethsemane,  chwi  gofiwch  y  dywedii',  "Mpiych  y  cyrchasai 
yr  lesu  a'i  ddisgyblion  yno."  A  gwyddom  Pwy  a  ddywedodd, 
"  Ond  tydi,  pan  weddiech,  dos  i'th  ystafell,  ac  wedi  cau  dy  ddrws, 
gweddia  ar  dy  Dad  yr  hwn  sydd  yn  y  dirgel."  Mae  y  paratöad  yma 
i  gymundeb  persouol  â  Duw  o'r  pwysigrwydd  mwyaf  sydd  jn  bosibL 
Yr  oedd  yii  arfer  gan  Esgob  Hall  i  sefyll  yn  Uonydd  am  ychydig  amser 
cyn  y  penhniai.  "  Astudiwch  eich  gweddiau,"  oedd  cjmgor  un  o  ddyn- 
ion  sancteiddiolaf  y  ganrif  hon  ;  "  mae  rhan  fawr  o  fy  amser  i  yn  cael  ei 
gymeryd  i  fyny  i  gnel  fy  nghalon  i  dymer  gweddio."  Mae  brys  ac 
esgeuluso  myfyrdod  yn  angheuol  i  wir  weddi.  Mae  penlinio  mewn 
prysurdeb,  dechreu  siarad  â  Duw  heb  rag-fyfp'dod,  a  thywallt  allan 
lif  o  eiiiau,  heb  eu  teimlo  na'u  sylweddoli,  yn  fagl  ofnadwy  i  lawer  yn 
yr  oes  brysur  a  chythryblus  hon.  Y  mae  ysbryd  gweddi  yn  colli  yn 
fuan  yn  ein  siaradach  crefyddol ;  ac  y  mae  amserau  pan  y  gweddíwn 
fwyaf  pan  y  dywedwn  leiaf.  Sefyll  yn  llouydd  dan  ymwybodoh-wydd 
bywiol  o  bresenoldeb  Duw — atal  pob  gweithrediad  o  feddwl  a  theimlo, 
a  sylweddoli  yn  syml  ein  bod  yn  Nuw,  a  Duw  ynom  ninnau — dal  ein 
hanadl,  megys,  dan  deimlad  o  agosrwydd  ofnadwy  Duw — y  mae  hyn 
weithiau  wedi  ei  brofi  yn  foddion  mwy  gwirioneddol  ac  uwch  o  gymundeb 
â  Duw  nag  uurhyw  weithrediadau  ffurfiol  o  ddefosiwn,  canys  yn  sicr  y 
mae  yn  well  cael  calon  heb  eiriau,  na  geiriau  heb  galon.  Mae  gweddi 
yn  foddion  nid  yn  unig  i  gael  yr  hyn  sydd  arnom  eisieu,  ond  uwchlaw  y 
cwbl,  i  gael  ein  heneidiau  i  gyffyrddiad  â  Duw,  pa  un  bynnag  a  gawn 
yr  hyn  sydd  arnom  eisieu  ai  peidio.     Y  mae  dyhëadau  annhraethadwy  o 


GWEDDI   A   BYWYD    O    DDUWIOLDEB.  400 

eiddo  y  galon  am  Dduw,  i  ba  rai  y  mae  geiriau  ambell  dro  yn  rhwystr 

yn  hytrach  na  hclp.     Ond  tra  y  mao  prin  yn  bosibl  gosod  gormod  o 

bwys    ar  hunan-feddianiad    a  thawelwch    sanctaidd   yn   yi-    enaid   fel 

parotöad  i  weddi,  rhaid  peidio  anghofio  fod  rhai  o  feistriaid  enwocaf 

bywyd  defosiyaol  yu  argymell  defnyddio  geiriau  defosiwn,  yn  cael  eu 

llefaru  yii  barchedig,  f el  o'r  cynhorthwy  mwyaf  yn  ein  hymwneyd  dirgel 

â  Duw.     Fe   geir  defnyddio  geiriau  yn  gynorthwyol  mewn  crynhoi  a 

sefydlu  eiu  meddyliau,  oblegid  a  oes  rhywbeth  mwy  blin  i  enaid  defos- 

iynol  na  meddyliau  crwydredig  mewn  gweddi  ? — mewn  sylweddoli  yn  ein 

hymwybyddiaeth  ein  bod  yn  llefaru  wrth  Dduw  personol,  oblegid  onid 

yw  ansefydlogrwydd  breuddwydiol  yn  fynych  yn  fagl  i  weddi  ? — mewn 

trefnu  a  deffinio  ein  deisyfiadau,   oblegid  onid  yw  "  cyffredinolion  yu 

angeu  i  weddi  "  ? — mewn  cyíîroi  ein  dymuniadau  i  daerineb  sanctaidd, 

oblegid  "  y  mae  deisyfiadau  oerion  yn  galw  am  eu  nacau,"  ac  y  mae 

"esmwythder  dymuuiad,"  fel  y  dywed  Jeremy  Taylor  wrthym,  "  yn 

elyn  mawr  i  weddíau  dyn  da  " — a  hefyd  mewu   cadw  teimlad  byw  o 

wirioneddolrwydd    difrifol  yr  hyn    sydd  yn    cymeryd    Ue   rhwug   ein 

heneidiau  a  Duw,  oblegid"y  fath  anweddeidd-dra  anferth  ydyw,"  fel 

y  dywed  yv  un  Esgob  sanctaidd,   "  i  ddyn  siarad  wrth  Dduw  am  beth 

nad   yw   yn   werthfawrogi "  ?      Canys   y   mae  Duw  yu   ateb,  nid  eiu 

geiriau,  ond  ein  dymuniadau  ;  nid  yr  hyn  y  dylai  fod  arnom  ei  eisieu, 

ond  yr  hyn  y  gwyddom  ac  y  teimlwn  fod  arnom  ei  eisieu  ;  a  mynych  y 

djdem  ofyn  i  ni  ein  liunain  y  cwestiwn,  a  ydym  mewn  gwirionedd  yn 

barod  i  ateb  Duw  i'n  gweddi'au  ?     I  fanylion  gweddi  ddirgel  ni  allaf 

fyned — pa   un    a   ddylai    fod   yn    ein    geiriau    ein    launain,    neu   yng 

ngeiriau  ereill — pa   un    a     ddylai    fod   yn   hir    neu    yn    fer — a    pha 

un  a  fywheir    yr    enaid    oreu,    fel    ei    weithred    effro    gyntaf,    gan 

damaid  peraidd  o  Air  Duw,  ynte  trwy  adrodd,  fel  y  gwna  rhai,  bennill 

sanctaidd  o  hymn.     Materion  personol  ydyw  y  rhai  hyu,   y  rhaid  eu 

gadael  at  aughenion  amrywiol  dynion.     Yr  hyn  ydwyf  yn  ddal  ydyw 

íod  gweddi  ddirgel  yn  anghenrhaid  mor  anhepgorol  i'r  enaid  ag  ydyw 

anadlu  i'r  corff ;  na  ddylid  gwneyd  dim  yn  esgus  dros  ei  hesgeuluso  neu 

osod  dim  yn  ei  lle ;  y  rhaid  i'r  fath  weddi,  i  fod  yn  effeithiol,  fod  yn 

rheolaidd,  parchedig,  pwyllog,  penodol,  a  disgwyliadol ;  ac  fod  cyflawn- 

iad  brysiog  o  houi  yn  galw  am  ad-daliad  sicr  mewn  basder,  gwendid, 

sychder,  a  marweidd-dra  enaid.     "  Mae  anadl  gweddi  yn  codi  o  fywyd 

ffydd ; "  ac  nid  oes  arnom  un  amser  eisieu  gweddi  yn  gymaint  a  phan 

ydym  leiaf  tueddol  i  weddío.     O  un  peth  gallwn  fod  yn  sicr,  nad  oes 

amser  a  ellir  dreulio  yn  fwy  eniUfawr  nag  mewn  cymundeb  agos  ym- 

ddiriedgar,  a  "  chalon-ddwfn  "  â  Duw  mewn  gweddi.     Ac  onid  ydyw 

Duw  yn  galw  am  fwy  o  amser  gan  bawb  o  honom  ?     Gwyddom  oll  y 

dywediad  mai  "  gweithio  yAv  gweddío,"  ond  nid  gweithio  fel  petli  yn  lle 

gweddi,  ond  yn  unig  gweithio  yn  ysbryd,  ac  fel  ffrwyth  gweddi.     Mae 

S.  Bernard  o  Clairovaux  yn  dweyd  wrtliym  ei  fod  ef  "  yn  cael  mai  ar  y 

dyddiau  y  treuliai  fwyaf  o  amser  mewn  gweddi,  ac  mewn  astudio  yr 

Ysgrythyrau,  yr  oedd  ei  lythyrau  yn  cael  eu  hysgrifennu  gyflymaf  ac 

yr  oeddynt  fwyaf  darbwyliol;  yr  oedd  ei  waith  cyffredin  yn  cael  ei  wneyd 

gyntaf  a  mwyaf  llwyddiannus  ;  ac  yr  oedd  ei  gynlluniau  ef  ei  hun  yn 

cael  eu  hehangu  neu  eu  coUi  ym  mwriadau  mwy  Duw :  yr  oedd  pryder 

yn  caelei  leddfu,  a  gallu  yr  Ysbryd  Glan,  i'r  Hwn  yr  agorasai  ei  galon, 

yn  cael  ei  deimlo  ymhob  gair  a  ddywedai,  a  hyd  yn  oed  yn  ei  bresenol- 

deb  a'i  edrychiad." 


410  ÜWEDDI   A   B\1VYD    0    DDUWIOLDEB. 

Ond  fel  y  rhaid  i  weddi  gylioeddus,  i  fod  o  ddim  gallu,  ddyfod  allan 
o  weddi  breifat  wastadol,  feily  mae  yn  rliaid  i  weddi  breifat,  i  fod  yu 
iachus  a  nerthol,  gael  Uifo  allan  yn  gyson  mcwn  gweddi  dros  ereill.  Y 
fath  wirionedd  rhyfeddol  ydyw  hwn  am  alhi  eiriohieth  !  Yu  yr  olwg  ar 
ei  ddirfawrcdd,  fe'n  hanner  tueddir  ni  i  ddweyd  am  dano,  fcl  y  dywed- 
odd  Tertuliau  am  wirionedd  arall,  "  Yr  wyf  yn  ei  gredu,  am  ei  fod  yn 
amhosibl " — wrth  yr  hyn  y  golygai  y  gellid,  yn  holl  weithredoedd  Duw, 
ddisgwyl  am  yr  hyn  a  elai  tu  liwut  i'n  syniadau  ni  am  yr  hyn  sydd 
debygol^  neu  bosibl.  "  Arglwydd,  anghwanega  ein  fi'ydd  !  "  Y  mae 
llawer  gormod  o  hunanoldeb  yng  ngweddiau  y  rhan  fwyaf  o  honom. 
Mae  ein  deisyfiadau  yn  troi  mewn  cylch  tra  chul.  Nid  ydyw  eiu  cyd- 
ymdeimlad  ond  yn  anfynycli  yn  myued  oddi  cartref.  Yn  liyn,  fel  ymhob 
peth  aiall,  mor  fawr  y  gwahaniaeth  rhyngom  a'n  Harglwydd  Dwyfol ! 
Mae  bron  ei  holl  weddìau  yn  yr  Ysgrythyr  yn  weddiau  dros  ereill.  Ac 
un  o'r  geiriau  olaf  a  ddaeth  dros  ei  wefusau  pan  yn  marw,  ynghanol 
tywyllwch  Calfaria,  oedd  weddi  dros  y  rhai  oedd  ar  y  weithred  o'i  lof- 
ruddio.  Mor  gyfoethog  ydywyr  Ysgrythyr  Sanctaidd  ar y mater  yma  o  eir- 
iolaeth  !  Mor  orlawn  ydyw  Epistolau  St.  Paul  o  "  ddeisyfiadau  a  tliahi 
diolch  " — a'r  fath  restr  a  ellid  roddi  o  faterion  deisyfladau  yr  Apostol ! 
Mor  dyuer  ydyw  ei  gyfciriad  at  Epaphras  "  yn  ymdrechu  yu  wastadol 
mewn  gweddìau  "  dros  Gristionogion  Colossa.  Yn  nesaf  at  y  dymuniad  o 
glywed  ein  Harglwydd  ei  Hun  yn  y  weithred  o  weddio,  fe  ddymunai  un 
i'wyaf ,  mi  dybiaf ,  giy wed  ymdrechion  y  cawr  ysbrydol  hwnnw,  St.  Paul,  f el 
y  gwarchaeai  ar  galou  Duw  !  A'r  hyn  oedd  wir  am  dano  ef  a  fu  mewn 
mesur  yn  wir  am  fyrddiynau  wedyn.  Dyweáir  fod  Esgob  Audrewes  yn 
treulio  pum  awr  y  dydd  mewn  gweddi  eirioUadol.  Ac  am  un  o  saint  ein 
dyddiau  ni,  y  sanctaidd  Esgob  Hamilton,  fe  ddywedir,  wedi  iddo  gael  ei 
hysbysu  fod  ei  anhwyldeb  yn  debyg  o  derfynu  yn  farwol,  iddo  o  hynny 
allan  dreulio  dwy  awr  bod  dydd  mewn  gweddio  dros  ei  esgobaeth.  Yr 
ydym  oll  yn  gwybod  fel  y  dilynai  y  General  Gordon  ei  fechgyn  o 
Woolwich,  0  le  i  le,  gyda'i  weddiau  taerion,  ac  fel  y  darfu  i  swyddog  ieu- 
anc  yn  y  fydcUn,  trwy  ddamwain,  weled  ei  enw  ar  restr  eirioliadol  Gordon, 
ac  fel  y  darfu  i'r  darganfyddiad  ei  fod  yn  cael  gweddio  drosto,  pan  na 
weddiai  drosto  ei  hun,  anfon  saeth  argyhoeddiad  yn  ddwfn  i'w  enaid 
Mae  un  sydd  yn  sefyll  yn  uchel  iawn  am  ei  alhi  mewn  gweddi, — 
sylfaenydd  Amddifatai  Ashley  DoAvns, — yn  dywedj'd  wrthym  yn  ei 
adroddiad  diweddaf  fod  dros  £800,000  wedi  eu  rhoddi  iddo  at  gynhaliaeth 
dros  8,000  o  amddifaid,  fel  íîrwyth  gweddio  ar  Dduw,  heb  fod  neb  yn  cael 
apelio  ato  am  ddim, — gwaith  y  dywedodd  amheuwr  nnwaith  ei  fod  yn 
dyfod  yn  nes  at  brofi  gwirionedd  Cristionogaeth  na  dim  a  welsai  efe 
erioed  o'r  blaen.  Dyma  aUu  y  mae  Crist  wedi  ei  osod  yn  nwylaw  ei 
Eglwys,  yr  hwn,  o'i  iawn  ddefnyddio,  a  elai  ymhell  at  glirio  awyi'gylch 
foesol  y  byd  syrthiedig  hwn.  Yr  ydym  weithiau  yn  siarad  yn  ddiystyr 
am  benarglwyddiaeth  Duw,  fel  pe  yn  golygu  fod  iachawdwriaeth 
dynoh-yw  mewn  rhyw  ffordd  yn  cael  ei  chadw  yn  ol  gan  yr  arfaeth 
Ddwyfol.  Ond  yr  ydym  yn  cael  cyfyngu  arnom  gan  ein  diffyg  ffydd  ein 
hunain,  ac  nid  yn  ewyllys  da  Duw  at  eneidiau  dynion.  "  Y  mae  Uawer 
o  addewidion  Duw,"  nieddai  y  gwr  hynod  yr  oedd  ei  ymadawiad  dro  yn  ol 
yn  cynhyrfu  myrdd  o  galouau  Cristionogion,  "  fel  clwm  agoriadau  y  gof 
gwyn — yn  bur  rydlyd,  am  eu  bod  yn  cael  eu  defnyddio  mor  anamL"  Ai 
felly  y  mae  ?  Ai  felly  y  mae  ?  Yna  ar  ein  gliniau,  fy  mrodyr  yn  y 
weinidogaeth  !     Ar  eich  gliniau,  fy  mrodyr  y  Ueygwyr  !     Ar  eich  gliu- 


YR   EPISTOL   AT   T    GALATIAID.  411 

iau,  feibion  a  merched  ein  main  Eglwys  yng  Xghymru,  ar  eich  gliniau 
bawb  "  sycld  yn  meddwl  am  ei  enw  Ef  !''  Llawer,  mawrion,  a  phwysig 
ydyw  anghenion  ein  Tywysogaeth  hoÖF.  Ond  hyn,  uwchlaw  y  cwbl : 
dynion  nerthol  mewn  gweddi,  dynion  o  ffydd  gawraidd  mewn  gweddi 
eirioliadol,  dyuiou  yn  fyw  gan  ynni  hollalluog  Duw  Ysbryd  Glan,  dyn- 
ion  yn  dadleu  addewidion  Duw  fel  gwirioneddau  bywiol,  ac  yn  dweyd 
gyda'r  Patriarch  gynt,  "  Ni'th  ollyngwn,  oni'n  bendithi."  -'Y  rhai  ydych 
yìi  cofio  yr  Ai'glwydd,  na  ddistewch,  ac  iia  adewch  ddistawrwydd  iddo 
hyd  oni  sicrhao,  ac  hyd  oni  osodo  Jerusalem  yn  foliant  ar  y  ddaear." 


YR  EPISTOL  AT  Y  GALATIAID. 


Pcn.  IV.,  V.,  FL 

Y  MAí  allwedd  yr  ymi'esymiad  sydd  yu  dilyn,  yn  adn.  26ain  ym 
mhen.  iii. 

Canys  chwi  oll  ydych  feibion  [y  Cyf.  Diw  ]  i  Dduw  trwy  ífydd  yug 
Nghrist  lesu. 
Fel  meibion  yr  oeddynt  wedi  cp'haeddyd  oedran  ac  addfedrwydd  a'u 
gosodent  uwchlaw  rheolau  caethiwus  prîodol  i  stad  o  blent>nidod,  y 
cyflwi'  yr  oedd  y  rhai  oeddynt  dau  y  ddeddf  ynddo.  Yr  oedd  y  Galatiaid 
felly,  wrth  geisio  myned  dan  y  ddeddf,  yn  ceisio  myned  i  gyflwr  o 
blentyiidod.  Nid  y w  yr  Apostol  oud  braidd  wedi  crybwyll  y  gwiriouedd 
oll-bwysig  hwn  yn  yi'  adnod  uchod.  Ym  mhen.  iv.  cymer  ef  i  ijiry 
eilwaith  er  ei  egluro  ymhellach  a'i  bwysleisio,  ac  er  dangos  yn  arbennig 
wrthuni  y  cyfi'y w  gwrs. 

A  hyn  yr  wyf  yn  ei  ddywedyd ;  dros  gymaint  o  amser  ag  y  mae  yr 
etifedd  yn  fachfîen,  uid  oes  rhajor  rhyugddo  a  gwas,  er  ei  fod  yu  Arglwydd 
ar  y  cwbl ;  eithr  y  mae  efe  dan  ymgeleddwyr  [gwarchodwyr]  a  llyw- 
odraethwyr,  hyd  yr  amser  a  osodwyd  gan  y  tad.  Felly  niuuau  hefyd,  pan 
oeddym  fechgyn,  oeddym  gaethion  dan  wyddorion  y  byd;  ond  pau 
ddaeth  cyflawnder  yr  amser,  y  daufonodd  Duw  ei  Fab,  wedi  ei  wneuthur 
o  wraig,  wedi  ei  wneuthur  dan  y  ddeddf  ;  fel  y  prynai  y  rliai  oedd  dau  y 
ddeddf,  fel  y  derbyniem  y  mabwysiad.  Ac  o  herwydd  eich  bodyu  feibion, 
yr  anfouodd  Duw  Ysbryd  ei  Fab  i'ch  calonuaa  chwi,  yn  llefain,  Abba, 
Dad.  Felly  nid  wyt  ti  mwy  yn  was,  ond  yn  fab ;  ac  os  mab,  ctifedd 
hefyd  i  Dduw  trwy  Grist.  Eithr  y  pryd  hynny,  pau  oeddych  heb 
adnabod  Duw,  chwi  a  wasanaethasoch  y  rhai  wrth  natiiriaeth  nid  ydynt 
dduwiau.  Ac  yu  awr,  a  chwi  yn  adiiabod  Duw,  oud  yu  hytrach  yu 
adnabyddus  gan  Dduw,  pa  fodd  yr  ydych  yn  troi  drachefn  at  yr  egwyddor- 
ion  llesg  a  thlodion,  y  rhai  yr  ydych  yn  chwennych  drachefn  o  newydd  eu 
gwasanaethu  ?  Cadw  yr  ydych  ddiwrnodau,  a  misoedd,  ac  amseroedd,  a 
blynyddoedd. 

Y  mae  yn  amlwg  oddiwrth  eiriau  agoriadol  y  paragraff  uchod,  fod  y 
mater  a  gynhwysai  yn  un  difrifol-bwysig  yng  nghyfrif  yr  Apostol. 
Geilw  sylw  arbeunig  at  y  ffaith  ei  fod  yn  myned  i'w  drafod,  "  A  hyn  yr 
wyf  yn  ei  ddywedyd,"  Yr  oedd  eisoes  wedi  ei  grybwyll  fel  y 
danghoswyd  uchod.  Ond  y  mae  yn  galw  sylw  at  ei  fod  yn  myned  i'w 
ail  ystyried  a'i  egluro  yn  fwy  manwl  a  helaeth.  Cyullun  eiymresymiad 
sydd  f el  a  ganlyn  :  — 

1.  Oyfeiria  eu  sylw  at  arferiad  a  ffynnai  ymhlith  dynion, — arferiad, 
mae'n  ddiau,  oedd  gynhefin  i'r  Galatiaid,  o  osod  mab  yn  ystod  tymor 


412  YR  EPISTOL   AT    Y   GALATIAID. 

ei  fachgendod,  dan  ofal  a  rheolaeth  gweision  neillduol, — rhai  heb  fod  eu 
hunain,  yn  fynych,  yn  ddini  amgen  na  chaethweision.  A  thra  yn  y 
cyflwr  hwn,  nid  oedd  y  plentyn,  er  yn  wreiddiol  yn  arglwydd  ar  y 
cwbl,  yn  ddim  amgenach  na  gwas,  heb  ganddo  ewyllys  o'i  eiddo  ei  hun, 
na  gallu  i  weithrecíu  yn  annibynnol.  Cedwid  ef  dan  lywodraeth  faiioí 
a  Uem. 

2.  Tystia  yn  nesaf  mai  stad  gyffelyb  i  hon  oedd  eiddo  y  rhai  oeddynt 
dan  y  ddeddf ;  un  yn  sefyllfa  y  bachgen,  dan  reolaeth  gaethiwus  a  bìin, 
oedd  yr  luddew,  dan  y  ddeddf.  Yr  oedd  yn  was  i  "  wyddorion  y  byd," 
i  elfennau  cnawdol  neu  faterol.  Fe  elwir  y  ddeddf  yn  "  gyfraith 
gorchymyn  cnawdol  " — seremoniau  ac  ordeiniadau  o  natur  faterol.  Yr 
oedd  yr  luddew  yn  gaetli  i'r  pethau  hyn.  Teimlai  hwy  yn  bethau 
beichus  a  bl'inderus,  fel  y  dengys  Pedr  :  "  Yn  awr,  gan  hynny,  paham  yr 
ydych  yn  temtio  Duw,  i  ddodi  iau  ar  warrau  y  disgyblion,  yr  hon  nid 
allai  ein  tadau  ni  ei  dwyn  ?"  Act.  xv.  10.  Er  y  gelwir  y  ddeddf  yn 
"  wyddorion  y  byd,"  yn  "  elfennau  Uesg  a  thlodion,"  eto  nid  ydym  i 
dybio  nad  oedd  ganddi  ei  gwasanaeth  pwysig  ac  angenrheidiol,  oblegid 
safai  yn  yr  un  berthynas  â'r  genedl  luddewig  ag  y  safai  yr  ymgeleddwr 
a'r  Uywodraethwr  â'r  bachgen ;  felly,  tra  y  bu,  gwasanaethodd  i 
ddibenion  pwysig. 

3.  Yn  nesaf,  dengys  mai  fel  y  trefnai  y  tad  cyffredin  adeg  benodedig 
pan  y  deuai  gofal  a  rheolaeth  yr  ymgeleddwr  a'r  llywodraethwr  i  ben, 
felly  y  trefnodd  y  Tad  Dwyfol  adeg  pan  yr  oedd  y  genedl  luddewig  i 
gael  ei  dwyn  o  gaethiwed  y  "gwyddoriou  bydol,"  "  cyfraith  y 
gorchymyn  cnawdol,"  y  seremoníau  materol,  y  rhai  a  "  safent  ar  fwyd- 
ydd  a  diodydd  ac  amryw  olchiadau  a  gwyliau  ac  amserau." 

Ond  pan  ddaeth  cyflawnder  yr  amser,  y  daufouodd  Duw  ei  Fab,  wedi  ei 
wneuthur  o  wraig,  wedi  ei  wneuthur  dan  y  ddeddf ;  fel  y  prynnai  y  rhai 
oedd  dan  y  ddeddf,  fel  y  derbyniem  y  Älabwysiad  Ac  o  lierwydd  eicli 
bod  yn  feibion  yr  anfonodd  Duw  Ysbryd  ei  Fab  i'cli  calounau  cliwi  yu 
llefaín  Abba  Dad.     Adn  4—6. 

Daethant  hwy  o  gaethiv/ed  y  ddeddf  trwy  oruchwyliaeth  arbennig.  Nid 
oedd  dim  yn  achos  y  plentyn  yn  y  gymhariaeth  yn  cyfateb  iddi.  Felly 
mae  y  gymhariaeth  yn  pallu  yma.  Nid  oedd  yn  ofynol  cael  cyfryngiad 
neb  i  eft'eithio  rhyddhad  y  bachgen  oddi  tan  lywodraeth  yr  ymgeieddwr 
i  ofal  yr  hwn  yr  ymddiriedasid  ef.  Ond  yr  oedd  achos  y  rhai  oeddynt 
dan  y  ddeddf  yn  gyfryw  ag  a  ofynai  y  fath  gyfryugiad.  Am  hynny 
trefnodd  Duw  i'w  Fab  ei  Hun  ymgymeryd  â'r  gorcliwyl.  Ymgymhwys- 
odd  yntau  ato  trwy  ymgnawdoliad, — "  ei  wneuthur  o  wraig  ;"  a'i  ddyfod- 
iad  yn  luddew — "  ei  wnenthur  dan  y  ddeddf," — hynnyyw,  cymerodd 
natur  y  rhai  oeddynt  yn  gaethiou,  ac  aeth  i'w  sefyllfa  ;  ac  felly  gosododd 
i  lawr  sail  eu  rhyddhad,  sef  eu  pryniad.  Gwneyd  meibion  o  honynt  oedd 
yr  amcau  mawr.  Ond  i  gyrraedd  hynny,  yr  oedd  yn  ofynol  gwneyd  dau 
beth  ar  eu  rhau.  1.  Eu  mabwysiadu.  2,  Rhoi  anian  meibion  ynddynt. 
Ond  y  cam  cyntaf  tuagat  hyn  oedd  eu  prynnu.  Felly  dyma  yr  oruch- 
wyliaetli  yn  ei  holl  raddau : — prynnu  o'r  caethiwed  ;  mabwysiadu  i'r 
teuhi ;  adgcnhedlu  i'r  anian  fabaidd  ;  gwaddoli  â'r  etifeddiaeth.  Rhaid 
manylu  ychydig  ymhellach  ar  y  pedwar. 

(1).  Y  prynnu.  Wrth  ryddhau  y  bachgen  oddiwrth  reolaeth  gaeth- 
iwus  y  gwarchodwyr,  nid  oedd  angen  ei  brynnu,  oblcgid  nid  oedd  yn  wir 
gaethwas.  Yr  oedd  yn  gaeth,  ond  nid  fel  gwas,  ond  fel  plentyn  dan 
ocd,  ac  felly  yn  anaüuog  i  ofalu  am  dauo  ei  him.     Eithr  am  y  rhai  oedd 


YR  EPISTOL  AT  Y  GALATIAID.  413 

dan  y  ddeddf,  er  yn  genedlaethol  yn  blant,  eto  yn  ysbrydol  yr  oeddynt 
yn  wirioneddol  gaethion,  ac  yr  oedd  yn  ofynol  eu  prynnu,  a  rhoi  prldwerth 
am  danynt  fel  am  gaethion. 

(2).  Mabwysiadu,  Yn  achos  y  bachgen  yn  y  gymhariaeth,  yr  oedd 
ef  yn  blentyn  gwirioneddol ;  f elly  nid  oedd  ei  ryddhad  odditan  ofal  ei 
lywodraethwr  yn  cael  ei  ddilyn  gan  fabwysiad.  Gran  ei  fod  yn  wir- 
ioneddol  fab  eisoes,  nid  oedd  angeu  ond  cydnabod  ei  gyrhaeddiad  o'i 
gyflawn  oed.  Oad  yn  achos  yr  luddew,  gan  mai  caethwas  oedd  i'r 
ddeddf,  nis  gallai  ddyfod  yn  fab  ond  trwy  fabwysiad.  Nid  ydyw  mab- 
wysiad  yn  beth  priodol  yn  achos  mab,  oud  yn  achos  estron.  Fel  caeth- 
was  fe'i  prynwyd ;  fel  estron  fe'i  mabwysiadwyd. 

(3).  Adgenhedlu.  "  Ac  am  eich  bod  yn  feibion  [trwy  f  abwysiad 
wrth  gwrs],  yr  anfonodd  Duw  Ysbryd  ei  Fabi'chcalonnau  chwi,  yn  llefain 
Abba  Dad."  Golyga  "  Ysbryd  ei  Fab  "  yr  Ysbryd  Glan.  Ehoddwyd 
ef  i'r  Mab  yn  ol  yr  addewid,  Act.  ii.  33.  Daeth  yn  Ysbryd  y  Mab  fel 
yr  oedd  at  ei  wasanaeth  arbenuig  Ef  i  sicrhau  dibeuion  mawrion  ei 
deymas.  Y  mae  ei  ddanfouiad  i  galonnau  y  credinwyr  yn  golygu  y 
gweithrediadau  hynny  o'i  eiddo  ynddynt  sydd  yn  cyfateb  i'r  aileuedig- 
iaeth.  Beth  ydyw  yr  ailenedigaeth,  ond  cynhyrchu  ynddynt  y  teimlad 
mabaidd  ?  Yn  Rhuf.  v.  5,  sonir  am  yr  Ysbiyd  Glan  yn  tijwalÜ  cariad 
Duiü  yn  î/  galon.  Beth  ydyw  hyn  eto  ond  cynneu  y  serch  mabaidd  yn 
anian  y  credadyn,  a'i  wneyd,  nid  yu  fab  mewn  safle,  trwy  fabwysiad,  ond 
trwy  blaniad  auianawd  fabaidd  hefyd  ynddo  ?  Y  mae  yr  aniau  fabaidd 
a  gynheuir  gan  yr  Ysbryd  Glan,  yii  dyfod  yn  beth  mor  gynghreddfol 
ynddo  nes  y  mae  yn  ei  ddangos  ei  hun  yn  yr  iaith  dyuheraf  a'r  dyhëad 
mwyaf  ymlynol :  "  yn  llefain  Abba  Dad." 

(4).  Y  Gwaddoliad.  "  Felly  nid  wyt  ti  mwy  yn  was  ond  yn  fab ; 
ac  os  mab,  etifedd  i  Dduw  trwy  Grist."  Mewn  darlleniadau  cywirach 
gadewir  "  trwy  Grist  "  allan,  a  newidir  "  i  Dduw  "  am  "  trwy  Dduw." 
Ond  prif  bwynt  jr  Apostol  yma  ydyw  pwysleisio  y  fíiith  o'u  mabol- 
aeth.  "  Felly,"  am  ddau  reswm, — eu  mabwysiad,  yn  ol  adn.  5,  a'u 
hadgenhedliad,  yn  ol  adn.  0 — yr  oedd  cwestiwn  eu  mabolaeth  fel  pe 
dywedasai  wedi  ei  setlo  ;  ac  am  eu  bod  yn  feibion  di-os,  yr  oeddynt  yn 
etif eddion  trwy  Dduw ;  trwy  Dduw,  f el  yr  Hwn  a'u  mabwysiadodd  ac 
a  gynhyrchodd  ynddynt  yranian  fabaidd,  trwy  blaniad  neu  dywalltiad  ei 
gariad  ei  Hun  yn  eu  calonnau  trwy  yr  Ysbryd  Glan  yr  hwn  a  roddwyd 
iddynt.     Ehuf.  v.  5. 

4.  Wedi  eghiro  trefn  rhyddhad  yr  luddew  odditan  y  ddeddf,  â  ymlaen 
yn  nesaf  i  egluro  achos  y  Galatiaid  f el  rhai  yn  ceisio  myned  i'r  cyflwr  o'r 
hwn  y  rhyddhawyd  yr  luddew. 

Eithr  y  pryd  hwunw,  pan  oeddych  heb  adnabod  Duw,  ch-wi  a  waa- 
anaetbasoch  j  rhai  wrth  uaturiaeth  nid  ydyut  dduwiau.  Ac  yn  awr,  a 
chwi  yn  adnabod  Duw,  ond  yn  hytrach,  yn  adnabyddus  gan  Dduw,  pa 
fodd  yr  ydych  yu  troi  drachefu  at  yr  egwyddorion  U'esg  athlodion,  y  rhai 
yr  ydych  yu  chweuuych  drachefn  o  newydd  eu  gwasauaethu.     Adn.  8,  9. 

Gwelir  fod  duU  dygiad  y  Galatiaid,  fel  Ceuhedloedd,  i  ryddid  meibion 
Duw,  yn  wahauol  i  ddull  dygiad  yr  luddew  i'r  tir  hwn.  Nid  oes  son 
am  brynnu  y  Galatiairl,  oblegid  uid  oeddynt  hwy  dan  y  ddeddf,  nac 
felly  yn  gaethion  dani.  Darlunir  yr  oruchwyliaeth  adferol  yn  eu 
hachos  hwy  yn  y  ddau  "  adnabod  "  yn  yr  adnod  uchod — "  adnabod 
Duw,"  ac  "  adnabyddus  gan  Dduw.''  Awgryma  yr  Apostol  mai  eu 
hadnabyddiad  hwy  gan  Dduw  oedd  y  cam  cyntaf  yng  ngoruchwyliaeth 
?8  ■  .  - 


414  YR  EPISTOL  AT  Y   GALATIAID. 

eu  hadferiad.  Y  mae,  mewn  ffordd  neiUduol,  yn  pwysleisio  hyn.  Wedi 
galw  sylw  at  eu  hadnabyddiad  hwy  oDduw,  "  a  chwi  yn  adnabodDuw," 
y  mae  megis  yn  sefyll  ac  yn  cywiro  ei  him,  — "  yn  hytrach  yn 
adnabyddus  gan  Dduw."  Golyga  fod  eu  hadnabyddiad  gan  Dduw 
wedi  rhagflaenu  eu  hadnabyddiad  hwy  o  Dduw.  Golyga  eu  hadnab- 
yddiad  hwy  gan  Dduw  eu  gwneyd  hwy,  fel  Cenhedloedd,  yn  ddeiliaid 
gweinidogaeth  yr  Efengyl,  eu  derbyniad  i  gyfranogiad  o  freiutiau  yr 
oruchwyliaeth  newydd.  Saif  yr  adnahyddiacl  hwn  yn  gyferbyniol  i'r 
agweddiad  o  gwbl  anwybi/ddiad,  y  gwelodd  Duw  yn  dda  ei  wisgo  tuagat 
y  byd  cenhedlig,  cyn  belled  ag  yr  oedd  gwneyd  unrhyw  ddarpariadau 
crefyddol  ar  ei  gyfer  yn  myned.  Darlunia  yr  Apostol  yn  ei  araeth 
fawr  yn  Athen  y  cyfuod  hir  o  Abraham  hyd  "  gyflawnder  yr  amser," 
f el  amserocdd  yr  anwybodaeth  a  esgeiduswyd  gan  Dduw  ;  hynny  yw,  fod 
Duwwedi  edrych  dros  ben  (yn  ol  y  Cyf,  Diwyg.)  y  Cenhedloedd,  yn  yr 
ystyi'  o  beidio  rhoi  datguddiad  o'i  ewyllys  iddynt.  Cyfyngodd  ei  weith- 
rediadau,  yn  yr  ystyr  hwn,  yn  hollol  i'r  luddewon  ;  iddyut  hwy,  yn 
unig,  yr  ymddiriedwyd  am  ymadroddion  Duw.  Cwbl  anwybyddwyd  y 
Cenhedloedd ;  gadawyd  iddynt  hwy  geisio  jt.'  Arglwydd  ac  ymbaifalu 
amdano(Act  xvii.  27)  oreu  gallent,  trwy  help  eu  rheswm  eu  himain  a 
goleuni  natur.  Ond  ni  ddarf u  eu  holl  ymbalfalu  ond  eu  tirio  mewn  dygn 
dywyllwch  partlied  Duw  a'i  gymeriad.  At  y  dygn  dywyllwch  hwn  y 
cyfeiria  yn  adn.  8  :  "  Eithr  y  pryd  hwnnw  "  pryd  yr  anwybyddiad, 
"  pan  oeddych  heb  adnabod  Duw,  chwi  a  wasanaethasoch  y  rhai  wrth 
naturiaeth  nid  oeddynt  dduwiau."  Eelly  y  cam  hanfodol  cyntaf  tuagat 
eu  hadferiad,  oedd  eu  cydnabyddiad  gan  Dduw.  Hyn  a  wnaeth  Efe 
trwy  estyn  iddynt  oleuni  Efeugyl.  Yna  dilyna  yr  ail  gam  yn  yr 
oruchwyliaeth,  eu  hadnabyddiad  liwythau  o  Dduw.  Yng  ngoleuui  yr 
Efengyl  daethant  i  adnabod  y  Duw  byw,  a'i  drefniadau  grasol  ar  eu 
cyf  er. 

Ond  er  gwaethaf  hyn  oU,  eu  cynysgaeddiad  â  goleuni  Uachar  Efengyl, 
a'u  dygiad  trwy  hynny  i  ryddid  gogoneddus  meibion  Duw,  ceir  y 
Galatiaid,  er  syndod  gofidus  i  Paul,  yn  troi  o  dir  eu  rhyddid  liwu  i  dir 
caethiwed  y  ddeddf ;  y  cyflwr  o  gaethiwed  i'r  egwyddorion  llesg  a 
thlodion  y  gwaredwyd  yr  luddew  o  hono,  dyma  hwy  yn  ewyllysio  myned 
iddo  !  Gwaredwyd  yr  luddew  o  stad  y  plentyndod  yr  oedd  ynddo  dan  y 
ddeddf,  i  stad  o  fabolaeth  dan  yr  Efengyl ;  ond  dyma  y  Galatiaid  yn 
gadael  y  stad  o  fabolaeth  er  mwyn  y  stad  o  blentyndod.  Dyma  yn 
ddiau  bwynt  adnodau'r  8  a'r  9.  Chwenychent  drachefn  o'r  newydd 
wasanaethu  "  egwyddorion  llesg  a  thlodion."  Yn  y  gair  o  neìcydd 
awgryma  yr  Apostol  fod  y  Galatiaid  trwy  eu  troedigaetli  oddi- 
wrth  baganiaeth,  wedi  gadael  hen  egwyddorion  Ilesg  a  thlodion  ;  ond  yn 
ei  llithríad  i  luddewiaeth  yn  Ilithro  i  egwyddorion  newydd,  ond  yr  U7i  mor 
lesg  a  thlawd  â'r  hen  rai  a  adawsent. 

Y  mae  y  Avedd  anghyson  a  chwithig  hon  ar  eu  hymddygiad  yn 
ennyn  teimladau  duwiol-ddigofus  yr  Apostol,  nes  y  mae  jm  sefyll  ac  yn 
ymatal  yn  ei  ymresymiad  er  cael  cyfle  i  roi  iddynt  arllwysiad  eiiúasol  a 
di-arbed. 

Y  mae  arnaf  ofn  am  danocli,  rhag  darfod  1  mi  boeni  wrthyc'h  yn  ofer. 
Byddwch  íel  fyfi,  canys  yr  wyf  fi  fel  chwi,  y  brodyr,  atolwg  i  chwi :  ni 
wuaethoch  i  mi  ddim  cam.  A  chwi  a  wyddoch  mai  trwy  wendid  y  cnawd 
yr  efengylais  i  chwi  y  waith  gyntaf.  A'm  profedigaeth,  yr  hon  oedd  yn 
fy  nghnawd,  ni  ddiystyrasoch  ac  ni  ddirmygasoch  ;  eithr  chwi  a'm  derbyn- 
iasoch  megis  angel  Duw,  megis  Crist  lesu,     Beth,  wrth  hyuuy,  oedd  eich 


YE  EPISTOL  AT   Y   GALATIAID.  415 

deiwyddwch  chwi?  Canys  tystio  yr  wyf  i  chwi,  pe  hiiasai  bosibl,  y 
tyuasech  eich  llygaid,  ac  a'u  rhoisech  i  mi.  A  euthum  i,  gan  hyuny,  ya 
elyu  i  chwi,  wrth  ddywedyd  i  chwi  y  gwir  ?  Y  maent  yu  rhoi  mawr 
serch  arnoch,  ond  nid  yn  dda;  eithr  chwennych  y  maent  eich  cau  chwí 
aUan,  fel  y  rhoddoch  fawr  serch  arnynt  hwy.  Eithr  da  i/w  dwyn  mawr 
serch  mewn  peth  da  yu  wastadol,  ac  uid  yn  unig  tra  fyddwyf  bresennol 
gyda  chwi.  Fy  mhlaut  bychain,  y  rhai  yr  wyt  yn  eu  hes2:or  dra.hefu, 
hyd  oni  ffurfler  Crist  ynoch.  Ac  mi  a  f fnnwn  pe  bawn  yn  awr  gyda  chwi, 
a  uewidio  fy  Uais  ;  oherwydd  yr  wyf  yn  ameu  o  honoch.     11—20. 

Nid  yn  fynycli  y  ceii*  crynhoad  i  gylch  mor  fyr  o  gymaint  o  deimladau 
eymysg  o  watwareg,  o  ddigUonedd,  o  gydymdeimlad,  o  apeliadau  tyner, 
&c.,  ag  a  geir  yn  y  paragrafE  hwn.  Amlwg  yw  fod  ffolineb  a  gwrthuni 
anghysondeb  y  Galatiaid  yn  cythruddo  ei  ysbryd  yng  ngwaethaf  ei  hoU 
ymdrech  i  feistroli  ei  hun,  a'u  darbwyllo  mewn  tiriondeb,  yn  hytrach  na 
chyda  thoster.  Gellir  crynhoi  cynnwys  y  paragraff  i'r  pethau  can- 
lynol : — 

1.  Datganiad  o'i  bryder  yn  eu  cylch  a'i  ofn  fod  eu  hachos  yn  an- 
obeithiol.     Adn.  11. 

2.  Apel  atynt  i  ddilyn  ei  esiampl  ef :  "  Byddwch  fel  fyfi,  canys  yr 
wyf  fi  fel  chwi,  y  brodyr,  atolwg  i  chwi."  Yr  un  syniad  sydd  gan  yr 
Apostol  yma  ag  a  draethir  ganddo  ym  mhen.  ii.  17,  lle  y  dywed  fod  y 
credinwjT  luddewig  wedi  myned  yn  bechaduriaid  ;  hynny  yw,  i'r  uu  tir 
â'r  Cenhedloedd  yn  eu  rhyddhad  odddiwrth  y  ddeddf.  Felly  yma, 
dywed  yr  Apostol  ei  fod  ef  wedi  myned  i'w  tir  hwy  fel  Oenhedloedd ; 
hynny  yw,  wedi  taflu  ymaith  rwymau  beichus  y  ddeddf  ;  felly  gofynnai 
iddynt  hwy  oeddynt  fel  Cenhedloedd,  eisoes  yn  rhydd  oddiwi'thi,  i  aros 
yn  y  tir  hwnnw.  Yn  sicr,  oes  oedd  yn  briodol  iddo  ef,  yr  hwn  oedd 
luddew,  gymeryd  y  safle  o  genedl-ddyn  yuglyn  a'r  ddeddf,  yr  oedd 
hefyd  yn  briodol  iddynt  hwy  aros  yn  y  safle  honno. 

3.  Gwada  mewn  modd  pendaut  fod  yr  amlygiad  hwn  o  deimlad,  o'i 
du  ef,  yn  codi  oddiar  ddim  rhyngddo  a  hwy  yn  bersonol.  Nid  am  un 
cam  personol  a  wnaethent  ag  ef  yr  ysgrifennai  mor  gryf,  ac  y  ceryddai 
hwy  gyda'r  f  ath  Iymder.  I'r  gwrthwyneb,  f el  arall  y  bu  ;  dangosasent 
tuag  ato  y  caredigrwydd  mwyaf  eithafol.     Adn.  12 — 15. 

4.  Awgryma  f od  cyf newidiad  mawr  wedi  cymeryd  Ile  yn  eu  teimladau 
tuagato, — o'i  ystyried  fel  angel  Duw,  daethaut  i'w  ystyried  yn  elyn. 
Ai  o  herwydd  ei  onestrwydd  yn  dweyd  y  gwir  wrthynt  y  daethent  i'w 
ystyried  yn  elyn  ?  Ni  wyddai  am  un  sail  araU  i'w  golygiad  ei  fod  yn 
elyn  iddynt  ond  hwn.  Nis  gaUai  fod  yn  elyn  iddynt,  òddieithr  bod 
dweyd  y  caswir  yn  golygu  gelyniaeth. 

5.  Priodola  i'w  wrthwynebwyu-,  y  gau  athrawon,  ddibenion  gwael  a 
hunangeisiol  yn  eu  hymyriad ;  ddim  amgen  na  throi  serch  y  Galatiaid 
oddiwrth  Paul  atynt  eu  hiuiain.     Adn.  17. 

6.  Terfyna  y  gwyriad  apeliadol  hwn  atynt  trwy  gyffyrddiad  o 
djTiherwch  teimlad  gwahanol  i  ddim  a  ddangosasai  yn  yr  Epistol  o'i 
ddechreu  hyd  yma.  "Fy  mhlant  bychain,  y  rhai  yr  wyf  yn  eu  hesgor 
drachefn,  hyd  oni  ffurfier  Crist  yuoch  ;  ac  nii  afynnwn  pe  bawn  yn  aw 
gyda  chwi,  a  newidio  fy  Uais ;  o  herwydd  yr  wyf  yn  ameu  o  honoch." 
Adn.  19,  20.  Y  mae  y  termau  hyn  o  an^yyldeb  tadol, — yn  hytrach 
7namol, — yn  y  rhai  y  cyfai'cha  hwy,  wedi'r  dön  lem,  ddwysfeiol,  sydd 
wedi  bod  mor  amlwg  o  ddechreu  y  llythyr,  yn  hynod  o  darawiadol,  nid 
yn  unig  o'r  sefyllf a,  ond  hefyd  o'r  dyn.  Yng  ngwyneb  hyn,  hawdd  ydyw 
deall  pa  mor  wir  oedd  y  dy wediad  y  carasai  fod  yn  bresennol  gyda  hwy, 


416  YR  EPISTOL  AT  Y  GALATIAID. 

a  chael  achos  i  newid  y  dôn  feius,  yn  yr  hon  yr  oedd  wedi  bod  dan 
orfodaeth  i  ysgrifennu. 

Wedi  y  datganiad  difloesgni  hwn  o'i  deimlad  ar  fater  eu  hymddygiad 
anghyson  a  chwithig,  ail  ymafla  yn  ei  ymresymiad  yn  adn.  21.  Geilw 
syÌw  y  rhai  a  chwenychent  fod  dan  y  ddeddf,  mewn  modd  pwysleisiol  a 
phendant,  at  ddysgeidiaeth  arbennig  y  ddeddf  ei  huu  i'r  cyfry w. 

Dywedwch  i  mi,  y  rhai  ydych  yu  chweuuych  bod  dau  y  ddeddf,  ouid 
ydych  chwi  yn  cly  wed  y  ddeddf .     Adu.  2 1 . 

Y  mae  yn  eglur  bod  y  term  "  deddf "  yn  yr  adnod  hon,  yn  cael  ei 
ddef nyddio  mewn  dau  ystyr  gwahanol ;  y  cyntaf  yu  golygu  y  ddeddf  ag 
oedd  mewn  dadl,  y  ddeddf  Fosenaidd  ;  a'r  ail  yu  golyga  yr  Ysgrythyrau, 
— ystyr  a  rydd  yr  Apostol  yn  fynych  i'r  gair  deddf.  Y  mae  ganddo 
bwynt  neiUduol,  gallwu  dybio,  wrth  ddefayddio  y  gair  deddf  am  yr 
Ysgrythyrau  ;  sef  eu  cyfeirio  am  hyfforddiant  ynghylch  natur  y  ddeddf 
yn  ei  hystyr  gyfyngaf,  at  y  ddeddf  yn  ei  hystyr  ehangaf.  Fel  pe 
dywedasai :  Sylwch  chwi  sydd  yn  ceisio  myned  dan  iau  y  ddeddf  fach, 
gul,  beth  a  ddywed  y  ddedcìf  fawr  eang  wrthych ;  yn  bendifaddeu  dylech 
wrando  dysgeidiaeth  y  mwy  parthed  y  Uai. 

Canys  y  mae  yu  ysgrifeuedig,  fod  i  Abraham  ddau  fab ;  tiu  o'r  ẁasuaeth- 
ferch  ac  uu  o'r  wraig  rydd.  Eithr  yr  hwu  oedd  o'r  wasauaethferch,  a  aued  yn 
ol  y  cnawd ;  a'r  hwn  oedd  o'r  wraig  rydd,  trwy  yr  addewid.  Yr  hyn 
bethau  ydyut  mewu  alegori :  canys  y  ddau  hyu  ydyut  y  ddau  destameut  ; 
un  yn  cldiau  o  fyuydd  Siua,  yn  cenhedlu  i  gaethiwed,  yr  hou  yw  Agar : 
cauys  yr  Agar  yma  yw  myuydd  iSiua  yn  Arabia,  ac  y  mae  yu  cyfateb  i'r 
Jerusalem  sydd  yu  awr  ;  ac  y  mae  yu  gaeth,  hi  a'iphlaut,  Eithr  y  Jeru- 
salem  honuo  uchod  sydd  rydd,  yr  hon  yw  eiu  mam  ui  oll.  Cauys  ysgrif- 
euedig  yw,  LLawcuha  di,  yr  amhlautadwy,  yr  hou  nid  wyt  yn  epilio ;  tor 
allau  a  llef a,  yr  hou  nid  wyt  yu  esgor :  cauys  i'r  iiuig  y  mae  llawer  mwy  o 
blant  nag  i'r  hou  y  mae  iddi  wr.  A  uinnau,  frodyr,  meigs  yr  ocdd  Isaac, 
ydym  blant  yr  adewid.  Eithr  megis  y  pryd  hyuuy,  yr  liwn  a  anwyd  yu  oí 
y  cnawd  a  erlidiai  yr  hwu  a  amcijä  yn  ol  yr  Ysbryd,  felly  yr  awrliou  hefyd. 
Ûnd  beth  y  mae  yr  Yegrythyr  yu  ei  ddywedyd  ?  Bwrw  allau  y  wasanaeth- 
fercli  a'i  mab  ;  cànys  ni  chaiö"  mab  y  wasanaethferch  etifeddu  gyda  mab  y 
îoraig  rydd.  Fclly,  frodyr,  nid  plant  i'r  wasanaethf erch  ydym,  oud  i'r  wraig 
rydd,     Adu.  22-31. 

Y  mae  yma  gyfres  o  gyferbyniadau  yn  cael  eu  gosod  ger  bron. 

Agar  Sarah 

Y  cuawd  Yr  Ysbryd 
Ismael  Isaac 

^ii^a        .  , ,  ]  Y  Jerusalem  uchod 

Y  Jerusalem  sydd  yu  awr  ) 

Y  mae  Agar  yn  cynrychioli  ffaith, — caethiwed.  Yr  oedd  yn  gaethferch, 
ac  fel  y  cyfryw  yn  cenhedlu  i  gaethiwed.  Yr  oedd  Ismael,  ei  mab,  yn 
gaeth.  Ymhellach,  yr  oedd  Agar  fel  caethferch,  yn  cenhedlu  i  gaeth- 
iwed,  yn  alegori  neu  gysgod  o  Sina,  neu  y  ddeddf  a  roddwyd  ar  Siua. 
A  thrachefn,  yr  oedd  y  ddeddf  yn  cael  ei  chorffori  yn  Jerusalem,  neu  y 
genedl  luddewig ;  mewn  geiriau  ereill,  yr  oedd  Agai',  yn  y  fi'aith  ei  bod 
yn  cenhedlu  i  gaethiwed  yn ol  y  cnawd,  yn  gysgod  o'r  ddeddf ,  yr  hon  hefyd 
a  genhedlai  gaethion  trwy  orchymynion  cnawdol.  Yr  oedd  Ismael,  plentyn 
caeth  Agar,  yn  gj'sgod  o  Jerusalem,  hiliogaeth  gaeth  y  ddeddf,  Sylwer 
fod  tri  pheth  yn  cael  eu  nodi  yn  arbennig  am  Ismael; — 1.  Ei  fod  yn  gaeth. 
2.  Ei  fod  yn  erlidiwr.  3.  Jüi  fod  yn  cael  ei  f wrw  allan  o'r  etifeddiaeth.  Yn 
y  tri-pheth  hyn  yr  oedd  yn  gysgod  o  Jerusalem,  neu  y  genedl  ludd- 
ewig.      Yn  gyferbyniol  i  Agar  y    saif    Sarah,  yr  hon  a  gynrychiolg, 


ÝE  EnSTOL  AT  Y   GALATIAID.  4 17 

}T  egwycHor  o  iycldicl.  Yr  oedd  hi  yn  gysgod  o'r  Jerusalem  nefol— yr 
Efeugyl.  Ac  yr  oedd  i  genliedlu  i  ryddid  ;  ac  yn  yr  ystyr  hwn  yr  oedd 
i  fod  yn  fam  ffrw>-thlon'iawn.  Er  dangos  hyn  y  dyfynnir  o'r  proffwyd, 
yn  adn.  27,  eiriau  a  awgryma  fod  ei  hiliogaeth  i  fod  yn  llìosog  iawn. 
Cysgod  o'r  hiliogaeth  hon  ydyw  Isaac.  Saif  Sarah  am  y  Jerusaleui 
nefol,  vr  Efengyl;  saif  Isaac,  ei  mab,  am  hilogaethyr  Efengyl,  rhai  wedi 
eu  geni  o'r  Ysbryd,  plant  yr  addewid.  Felly  y  mae  yr  Apostol  yn  tynnu 
casgliad  pwysig ;  sef  fod  y  credinwyr,  luddewon  a  Cheuheclloedd,  yn  blant 
ysbrydory  wraig  rydd,  sef  y  Jerusalem  nefol,  ac  felly  yn  etifeddion,  ac 
fel  y  cyfryw  yn  ciyfod  yn  wrthrychau  erledigaeth  plant  y  gaethferch,  sef 
y  ddeddf,  y  rhai  o  herwydd  hyuny  sycld  yn  cael  eu  bwrw  allan.  Ceir 
engraifft  darawiadol  o'r  bwrw  allan  hwn  yn  Act.  xiii.  44—52.  Y  mae 
yn  deilwng  o  sylw  fod  yr  Apostol  yn  tynnu  yn  hollol  yr  un  casgliad  yma 
oddiwrth  yr  alegori  ag  a  dyn  oddiwrth  yr  ymresymiad  clos  a  weithia 
allan  mor  fedrus  yn  pen  iii.,  ceir  y  casgliad  hwnuw  yn  adn.  29.  Yr 
unig  wahaniaeth  yw,  ei  fod,  yn  y  cyntaf,  yn  profi  fod  y  credinwyr  yn 
blant  Abraham ;  ac  yn  yr  ail,  yn  dangos  eu  bod  yn  blant  Sarah.  Dodwn 
y  ddwy  adnod  ar  gyfer  eu  gilydd : — 

Ac  os  eiddo  Crist    yclych,    had  Felly,  frodyr,  uid  plant  i'r 

Abraham  ydych,   ac  etifeddion  yn        wasanaethferch  ydym,    ond 
ol  yr  addewid.  iii.  29.  i'r  wraig  rydd.  iv.  31. 

Wel,  yr  oedd,  yn  ddiau,  yn  bwj'nt  pwysig  1  brofi  fod  y  credinwyr  yn 
d}ŵd  0  fewn  cylch  y  gwir  hâd,  plant  yr  acldewid.  Nid  digon  i  hyn  oedd 
profi  eu  bod  yn  hiliogaeth  Abraham,  rhaid  hefyd  oedd  profi  neu  ddangos 
eu  bod  yn  hiliogaeth  Sarah.  "  Oblegid  yn  Isaac  y  gelwir  i  ti  had.''  Ni 
fuasai  ymresymiad  yr  Apostol  parthed  fod  y  credinwyr  yn  blant  yr 
addewid,  yn  gyflawn  yng  nghyfrif  yr  luddew,  heb  ddangos  eu  bod  yn 
hiliogaeth  Sarah  yn  ogystal  ag  Abraham. 

Y  mae  yr  adran  nesaf,  yn  dechreu  gyda  pen.  v.,  y  mae'r  Apostol  yn 
cymeryd  i  fyny  fater  ei  ddatgauiad  arweiniol  cyntaf,  sef  yr  un  parthed 
flaith  eu  gwrthgiliad. 

Y  raae  yn  rhyfedd  gennyf  eich  symud  mor  fuan  oddiwrth  yr  hwn  a'ch 
galwodd  i  ras  Crist.     i.  Adu.  6. 

Nid  oes  eisieu,  er  canfod  perthynas  yr  adnod  uchod  a'r  adran  sydd  yn 
dechreu  yn  pen.  v.,  ond  sylwi  fel  y  cyfateba  geiriau  ac  ymadroddion  yr 
adnod  â  thermau  ac  ymadroddion  yn  yr  adran.  Yn  yr  aduod  gyntaf  o 
pen.  V.,  geilw  arnynt  i  "  sefyU '' ;  mor  darawiadol  y  cyfateba  hyn  i'r 
ffaith  o'u  "  symudiad  "  yn  y  datgauiad  arweiniol.  Anogaeth  wir  brìodol 
i  rai  yn  "  symud  "  ar  y  goriwared  oedd  iddynt  "  sefylL"  Eto,  canfyddir 
fod  syniadau  y  datganiad  arweiuiol  yn  cael  eu  hail  adrodd  bron  yn  yr 
un  geiriau  yn  adnodau  y  4  a'r  8.  Dodwn  y  ddwy  adnod  ar  gyfer  y  dat- 
ganiad  arweiuiol, — 

Y  mae  yn  rhyfedd  gennyf  eich  symud  Chwi  a.aethoch  yn  ddi-fudd  oddi- 

mor  fuan  oddiwrth  yr  hwn  a'ch  galwodd  wrth  Grist  .  .  .  chwi  a  syrthiasoch 
i  ras  Crist,  ymaith  oddiwrth  ras. 

Y  cyngor  hwu  nid  yw  oddiwrth  yr 
hwn  sydd  yu  eich  galw. 

Cymaint  a  hyn  ar  egluro  eiurheswm  dros  olygu  yr  adi'an  hon  yn  draeth- 
iad  peUach  gan  yr  Apostol  ar  ei  ddatganiad  arweiniol  cyntaf. 

Nid  ydym  yn  meddwl  ein  bod  wrth  oLrhain  y  dolennau  cydiol  hyn  yn 
nhrafodaeth  yr  Apostol  o'i  faterion,  yn  rhoi  mewn  un  wedd  gredyd  iddo 
am  gywreinrwj'dd  na  fedda.     Yn  em  bryd  ni,  y  mae  Epistolau  Paul  yn 


418  YE  EPISTOL  AT  Y   GALATIAID. 

dryfrith,  yn  neillduol  y  rhai  mwj^af  ymresymiadol  o  honynt,  o'r  cywrein- 
der  hwn. 

Y  mae  yr  adran  sydd  dan  sylw  yn  cymeryd  yr  oll  o'r  gweddill  o'r 
Epistol,  ond  ei  fod  yn  ol  natur  ei  fater  yn  ymrannu  yn  ddwy  ran  :  y 
naill  ran,  sef  y  13  adnodau  cyntaf  o  pen.  v.,  yn  delio  â  ffaith  eu  gwrth- 
giliad,  fel  y  nodwyd ;  a'r  gweddiU,  o'r  adnod  hon  hyd  ddiwedd  yr 
Epistol,  jn  delio  â  gwecld  ymarferol  y  bywyd  Cristionogol,  fel  y  mae  yn 
cael  ei  awgrymu  gan  eu  sefjdlfa  neillduol  hwy. 

Y  mae  duU  yr  ymresymiad  fel  a  gaulyn.  Rhydd  ddwy  anogaeth 
iddynt — y  naill  yn  gadarnhaol,  "  Sefwch  gan  hynny  yn  y  rhyddid  a'r 
hwn  y  rhyddhaodd  Crist  ni;''  a'r  llall  yn  nacäol,  "  ac  na  ddalier  chwi 
drachefn  dan  iau  caethiwed.'' 

Yn  cin  nodiad  jmglyn  a  datganiadaii  arweiniol  yr  Apostol,  cjrfeir- 
iasom  at  ei  ddull,  pan  yn  gwneyd  mwy  nag  un  gosodiad,  o  egluro  neu 
helaethu  ar  y  cyfryw  jn  y  drefn  o'r  olaf  ymlaenaf.  Dangosasom  mai 
yn  ol  y  rheol  hon  y  mae  wedi  trefnu  neu  gynlhmio  holl  argument  y 
llythyr.  Yn  ol  y  cynllun  hwn  y  mae  yr  adran  sydd  dan  sylw  yn 
bresennol,  yr  olaf  yn  y  llythyr,  yn  ymhelaethiad  ar  y  datganiad  cyntaf 
o'r  gyfres  o  chwech  sydd  ganddo  yng  nghychwyniad  y  llythyr.  Yr 
ydym  yn  galw  sylw  at  h>Ti  oblegid  y  mae  ymresymiad  yr  adran  sydd 
mewn  llaw  yn  bresennol  yn  cael  ei  chario  ymlaen  ar  y  cynllun  hwn. 
Ceir  yn  yr  adnod  gyntaf  ddwy  anogaeth,  fel  yr  ydys  wedi  sylwi — un  yn 
gadarnhaol  a'r  llall  yn  negyddoL  Cymerir  yr  anogaethau  hyn  i  fyny  yn  yr 
ymdriniad  dilynol  yn  y  drefn  o  olaf  ymlaenaf,  yn  ol  fel  y  dangosir  isod. 
1         I      Sefwch,  gan  hyiniy,  yn  y  rhyddid  a'r  hwn  y  rhyddhaodd  Crist  ni : 

I      ac  na  ddalier  chwi  drachefu  dan  iau  caethiwed.     Adu.  1. 

!     Wele,  myfi  Paiil  wyf  yu  dywedyd  wrthych,  os  enwaedir  chwi,  ni 

1  lesha  Crist  ddim  i  chwi.     Ac  yr  wyf  yn  tystiolaethu  drachefn  i  bob 

)  dyn  ar  a  enwaeder,  ei  fod  ef  yn  ddyledwr  i  gadw  yr  holl  ddeddf. 

[  Adn.  2,  3,  &c. 

Canys  i  ryddid  y'ch  galwyd  chwi,  frodyr  yn  unig  nac  arferwch 

'  y  rhyddid  yn  achlysur  i'r  cnawd,  oud  drwy  gariad  gwasanaethwch 

(  eich  gilydd.     Adn.  13,  &c. 

Ceisiwn  eghiro  y  ddwy  anogaeth  i  ddechreu.  "  Sefwch,  gan  hynny, 
yn  y  rhyddid  a'r  hwn  y  rhyddhaodd  Crist  ni."  Y  mae  yma  ddau 
ryddid :  y  rhyddid  i,  neu  er  mwyn,  yr  hwn  y  rhyddhaodd  Crist  ni. 
Sicrhaodd  Crist  iddynt  ryddid  a  warantai  iddynt  ryddid  arall.  Y 
rhyddid  cyntaf  oedd  eu  gwaredigaetli  o  gaethiwed  eu  hen  gyflwr 
paganaidd  ;  yr  ail  ryddid  a  sicrheid  iddynt  trwy  y  cyntaf,  oedd  rhyddid 
oddiwrth  ymrwymiadau  luddewiaeth ;  rhyddid  o'u  caethiwed  blaenorol 
fel  eihmaddolwyr,  yn  gwarantu  rhyddid  oddiwrth  y  caethiwed  newydd  y 
ceisiai  y  ga;x  athrawon  luddewig  ei  osod  arnynt.  Yn  y  rhyddid  olaf 
hwn  yi'  anoga  yr  Apostol  hwy  i  sefyU.  Nid  eu  hannog  y  mae  i  sefyll 
yn  eu  rhyddid  oddiwrth  gaethiwed  eu  paganiaeth  blaenorol,  oblegid  nid 
oeddynt  yn  tueddu  at  lithro  yn  ol  i  hwnnw.  Ond  eu  hannog  y  mae  i 
sefyll  yn  y  tir  o  C'XCwption — nis  gallaf  foddloni  fy  hun  â  gair  Cymraeg 
am  hwn — a  feddent  oddiwrth  gaethiwed  luddewiaeth.  Oblegid  yma  y 
gorweddai  eu  perygl,  at  y  tir  hwn  o  gaethiwed  yr  oedd  eu  tueddiad. 
Mai  hwn  oedd  y  rhyddid  y  galwai  arnynt  i  sefyll  ynddo,  a  ymddengys 
oddiwrth  yr  anogaeth  ddilynol — "  ac  na  dclalier  chwi  drachefn  dan  iau 
caettjiwed." 

Yna  cyflwyna  ger  eu  bron  nifer  o  ystyriaethau  difrifol  er  eu  cymell  i 
ymarfer  y  gochelgarwch  hwn. 


TE   EPISTOL  AT  Y   GALATIAID,  4Í§ 

1.  Dywed  wrthynt  mai  y  caulyniad  o  iddynt  beidio  sefyll  yn  eu 
rliyddid  Ìiwn,  fyddai  iddynt  goUi  y  budd  o'u  rhyddid  cyntaf.  Byddai 
yr  oll  a  gawsent  trwy  eu  gwarediad  odditan  iau  paganiaeth  yn  cael  ei 
golli,  os  llithrent  wedi  hynny  i  luddewiaeth,  Dyma  yn  ddiau  bwynt  yr 
adnodau  o'r  2  i'r  6.  Dengys  y  b^-ddai  myned  yii  luddewon  yn  gwneyd 
holl  waith  Crist  ar  eu  rhan  yn  ofer  a  diles  iddynt. 

2.  Cydnebydd  eu  bod  wedi  rhedeg  yn  dda  yn  y  cychwyn,  ond  daeth 
rhyw  un  ac  a'u  rhwystrodd,  Pwy  oedd  ?  Yr  oedd  yn  bur  sicr  nad  efe, 
Paul,  ydoedd  ;  "ni  ddaeth  y  cyngor  hwn,"  y  berswadiaeth  hon,  "oddiwrth 
yr  h'ẃn  a'ch  galwodd," 

3.  Fel  prawf  nad  efe,  Paul,  a'u  rhwystrodd,  trwy  eu  cynghori  i 
fynnu  eu  henwaedu,  noda  y  ffaith  ei  fod  ef  yn  cael  ei  erlid.  A  pha 
gysondeb  oedd  ei  erlid  ef,  os  oedd  yn  pregethu  yrenwaediad  !  Adn.  11. 
Ychwanegamewn  gwatwareg  finiog,  "  Mi  a  fynnwn,  le,  pe  torrid  ymaith 
y  rhai  sydd  yn  afloíiyddu  arnoch."  Adu.  12.  Yr  hyn  sydd  gyfartal  a 
phe  dywedasai,  Gwyu  fyd  na  byddai  i'r  rhai  sydd  mor  selog  dros 
enwaediad  yn  enwaedu  eu  hunain  yu  llwyr  oddiwrthych,  fel  na  fliuont 
chwi  mwy. 

Yn  adnod  y  13  dychwel  yr  Apostol  yn  ol  at  ei  auogaeth  gyntaf  yn 
adn.  1. 

Sefwch,  gauhynny,  yu  y  rhyddid  a'r  hwn  y  rhyddhaoddCristni.  Cauys 
i  ryddid  y'ch  galwyd  chwi,  frodyr  ;  yn  unig  nac  arferwch  y  rhyddid  yn 
achlysur  i'r  cnawd. 
Yr  oedd  yr  Apostol,  fel  y  gwelir,  wedi  pwysleisio  y  ffaith  o 
ryddid  y  Galatiaid  crediuiol,  ond  yma  rhydd  ocheliad  pwysig  iddynt. 
Nid  oedd  y  rhyddid  i'r  hwu  y  rhyddhaodd  Crist  hwynt,  yn 
benrhyddid,  yu  eu  gadael  yn  agored  i  gyflawui  pob  rhysedd.  Rhyddid 
oddiwrth  ddeddf  oedd,  mae'n  wir,  ond  deddf  seremon'íau,  deddf  a  elwir 
yn  "  gyfraith  gorchymyu  cuawdol."  Nid  oedd  y  rhyddid  hwn  oddiwrth 
seremoniau  materol,  yu  golygu  mewu  uu  wedd  ryddid  oddiwrth  egwyddor- 
iou  moesoldeb  a  rhinwedd.  Ehyddid  yr  Ysbryd  oedd.  Os  oeddyut 
wedi  eu  rhyddliau  oddiwrth  y  ddeddf,  yr  oeddyut  wedi  eu  rliwymo  i'r 
Ysbryd.  Y  mae  yr  Apostol  yn  pwysleisio  y  ffaith  olaf  yu  arbeunig, 
oblegid  cawu  ef  yn  ei  chrybwyll  hi  bedair  gwaith  yu  y  paragraff  dilynol : 
sef  yn  adnodau  16,  18,  22,  a'r  25.  Y  mae  ei  ymdriniad  o'r  mater  hwu  eto 
yn  ol  y  drefn  wrthdrofegol,  yr  olaf  ymlaenaf. 

,        /     Canys  i  ryddid  y'ch  galwyd  chwi  frodyr  yu  unig  nac  arferivch  y 
,  (  rhyddid  yn  achlytur  i'r  cnawd, 

I      Ond  trwy  gariad  gwasanaethwch  eich  gilydd. 
í      Canys  yr  hoU  ddeddf  a  gyflawnir  mewn  un  gair,  sef  yn  hwn  : 
I  Car   dy   gymydog.     Os  cnoi  a  thraüyncu  eich  gilydd  yr  ydych, 
(  gwyliwch  na  ddiffethir  chwi  gan  eich  gilydd. 

/■  Ac  yr  wyf  yn  dywedyd,  rhodiwch  yn  yr  Ysbryd,  ac  na  chyflawn- 
wch  drachwaut  y  cnawd.  Canys  y  mae  y  cnawd  yn  chwenychu  yn 
erbyn  yr  Ysbryd,  a'r  Ysbryd  yn  erbyn  y  cnawd :  a'r  rhai  hyn  a 
wrthwynebant  eu  gilydd,  fel  ua  alloch  wueuthur  beth  bynnag  a 
ewyllysiwch.  Ond  os  gau  yr  Ysbryd  y'ch  harweinir,  nid  ydych  dan 
y  ddeddf.  Hefyd  amlwg  yw  gweithredoedd  y  cnawd,  tor-priodas, 
godiueb,  aflendid,  ifcc. 

Eithr  ffrwyth  yr  Ysbryd  yw,  cariad,  llawenydd,  tangnefedd,  &c. 
Yn  erbyn  y  cyfryw  nid  oes  ddeddf .  A'r  rhai  sydd  eiddo  Crist,  a 
groeshoeliasant  y  cnawd,  a'i  wyniau  a'i  chwantau,  Os  byw  yr  ydym 
'yn  yr  Ysbryd,  rhodiwn  hefyd  yn  yr  Ysbryd,  &c. 
Canfyddir  fod  yr  Apostol  yn  dra  gofalus  i  osod  yr  Ysbryd  ar  gyfer  y 
cnawd   a'r  ddeddf.      Ei   bwynt   arbennig  ydyw   gwasgu  ar  feddwl  y 


420  YR  EPISTOL  AT  Y   GALATIAID. 

Galatiaid  mai  yr  unig  ffordd  effeitbiol  i  ddirymu  y  cnawd  oedd  rliodio  yn  yr 
Ysbryd,  ac  nid  cydymff urfio  â'r  ddeddf .  Nid  seremoníau  oddi  allan,  ond 
yr  Ysbryd  oddi  mewu  ydyw  yr  unig  feddyginiaeth  rhag  ymosodiadau 
trachwantau  y  cnawd. 

Yr  unig  adrau  o'r  paragraff  uchod  a  ofyna  sylw  neillduol  ydyw 
adu.  17eg. 

Canys  y  mae  y  cuawd  yn  chwenychu  yu  erbyn  yr  Ysbryd,  a'r  Ysbryd  yn 
erbyn  y  cnawd :  a'r  rhai  hyn  a  wrthwynebaut  eu  gilydd  fel  na  alloch 
wneuthur  yr  hyn  a  ewyllysioch. 

Ynglyn  â'r  frawddeg  olaf  y  mae  y  dyryswch,  "  fel  na  alloch  wneuthur 
y  pethau  a  ewyllysioch."  Y  cwestiwn  ynglyu  â'r  geiriau  yw,  pa  un  a 
ydyw  "  fel  na  alloch  "  i'w  gymeryd  fel  mynegiad  o  ffaith,  ai  o  amcan. 
Ymddeugys  i  ni  fod  uatur  yr  amgylchiadau,  ac  yn  neillduol,  dysgeid- 
iaeth  yr  adnod  ragflaenol,  yr  16,  yu  gofyn  i  ni  gymeryd  y  geiriau  fel 
yn  dynodi  amcau.  Fel  hyn :  Y  mae  yr  Ysbryd  yn  gwrthwynebu  y 
cnawd  i'r  amcan  o'ch  rhwystro  i  wneyd  yr  hyn  ydych  yn  ei  ewyllysio 
pan  o  dau  gynhyrfiadau  y  cnawd  ;  ac  y  mae  y  cnawd  yntau  yn  gwrth- 
A\'y^nebu  yr  Ysbryd  i'r  amcan  o'ch  atal  i  wneyd  yr  hyn  ydych  yn  ei 
ewyllysio  pan  dan  gynyrfìadau  rhagorach  yr  Ysbryd.  Felly  y  mae  y 
naül  egwyddor  yn  amcanu  eich  rhwystro  i  wneyd  yr  hyn  ydych  yn 
ewyllysio  paii  fwyaf  dan  ddylanwad  yr  egwyddor  aralL  Felly  y  mae 
yn  ymddibynnu  pa  uu  o'r  egwyddorion  hyn  sydd  yn  meddu  y  dylanwad 
cryfaf  arnoch.  Yng  ngoleu  yr  eglurhad  hwn  o'r  geiriau  y  canfyddir 
grym  anogaeth  yr  adnod  o'r  blaen.  "  Rhodiwch  yn  yr  Ysbryd,  ac  na 
chyflawnwch  drachwant  y  cuawd."  Y  daidleniad  a  fabwysiedir  fwyaf 
cyffredin  ydyw,  "Rhodiwch  yn  yr  Ysbryd  ac  ni  chyflawnwch  drachwant 
y  cnawd.''  Ehodio  yn  yr  Ysbryd  a'ch  rhwystra  yn  effeithiol  i  gyflawni 
trachwant  y  cuawd  ;  oblegid  bydd  rhodio  ynddo  yn  ychwanegu  ei 
ddylanwad  arnoch  er  dirymu  ewyllysiau  y  cnawd  ynnoch.  Os  dodwn 
adnod  16  ar  ol  yr  17,  o  leiaf  y  frawddeg  olaf  o  honi,  fe  welir  y  cysylltiad 
yn  ogJurach. 

A'r  rhai  hyn  a  wrthwyuebant  eu  gilydd,  fel  na  alloch  wneuthur  pa  beth 
byunag  a  ewyllysioch.  Ehodiwch  (gan  hynuy)  yn  yr  Ysbryd  ac  ua  [ui] 
chyílawnwch  dracliwant  y  cnawd. 
Gan  fod  amcan  ja-  Ysbryd  i'ch  rhwystro  i  wneyd  ewyllysiau  y  cnawd, 
rhodiwch  yn  yr  Ysbryd  ;  gan  mai  amcan  y  cnawd  ydyw  eich  rhwystro  i 
wneyd  ewyllysiau  yr  Ysbryd,  osgowch  y  cnawd.  Apel  ydyw  y  geiriau 
ar  iddynt  roi  eu  hunain  yn  drwyadl  a  hollol  yu  llaw  yr  \  sbryd,  fel  y 
byddo  i'w  ddylanwad  gryfhau  arnynt,  a'u  gwneyd  yn  goncwerwyr  ar 
drachwantau  y  cnawd. 

Nid  ydyw  pen.  vi.  ond  parhad  o'r  anogaethau  ymarferol.  Y  mae, 
yn  yr  adnodau  cyntaf  o'r  bennod,  fel  pe  yn  ail  gydio  yn  ei  anogaethau 
yn  pen.  v.,  adnodau  13  (rhan  olaf),  14,  a'r  15,  i  ymarfer  a  chariad 
brawdol. 

Y  brodyr,  os  goddiweddir  dyn  ar  fai,  chwychwi  y  rhai  ysbrydol,  adgy- 
weiriwch  y  cyfryw  un  mewn  ysbryd  addfwynder ;  gau  dy  ystyried  dy 
hun,  rhag  dy  dtmtiü  dithau.  Dygwch  feichiau  cich  gilydd,  ac  felly 
cyíiawnach  gyfraith  Crist.  Oblegid  os  tybia  neb  ei  fod  yn  rhywbeth,  ac 
yntau  heb  fod  yn  ddim,  y  mae  cfe  yn  ei  dwyllo  ci  huu.  Lithr  profed  pob 
ün  ei  waith  ei  huu  ;  nc  yna  caiíî  orfoledd  yuddo  ei  hun  yn  unig,  ac  nid 
mewn  arall.  Cauys  pob  un  a  ddwg  ei  faich  ei  huu.  A  chyfranned  yr 
hwn  addysgwyd  yn  y  gair  a'r  hwn  sydd  yu  ei  ddysgu,  ym  mhob  peth  da.  Na 
thwyller  chwi :  ui  watwoiir  Duw  :  cauys  pa  beth  bynuag  a  hauo  dyu,  hyuny 


EGLT^YS  l'YW.  421 

hefyd  a  fêd  efe.  Oblegid  yr  hwn  sydd  yn  hau  i'w  gnawd  ei  huu  o'r 
cniiwd  a  fed  ]ygrediga;th  :  eithr  yr  hwn  sydd  ynhau  i'r  ysbryd,  o  r  ysbrjd 
a  fêd  fywyd  tragywyddol.  Eithr  yu  gwneuthur  daioni  na  ddiogwn  : 
canys  yu  ei  iawu  bryd  y  medwn  oni  ddiffygiwn.  Am  hyuny,  tra  yr  ydym  yn 
cael  amscr  crfaddas,  gwuawn  dda  i  bawb,  ond  yn  enwedig  i'r  rhaì  sydd  o 
deulu  y  ífydd. 

Nid  oes  dim  yn  dywyll  ac  aneglur  yn  y  paragraff  hwn ;  felly  gallwn 
ei  basio  heibio  heb  oud  nodi  y  gwirioneddau  a'r  grasusau  a  gymhella. 

1.  Anoga  hwy  i  arfer  tiriondeb  tuag  at  eu  gilydd  mewn  achosion  o 
ddisgyblaeth  am  amryfuseddau.     Adn.  1. 

2.  Anoga  hwy  i  arfer  cydymdeimlad  cyd-gynhorthwyol  tuag  at  y 
naill  a'r  llall.     Adn.  2 — 5. 

3.  I  ofalu  am  anghenion  tymhorol  eu  hathrawou.     Adn.  6. 

4.  I  ystyriaeth  ddifrifol  o'r  sicrwydd  di-os  y  dilynir  pa  gwrs  bynnag 
0  fywyd  a  arweiniwu,  gan  ganlyniadau  cyfatebol.     Adn.  7 — 10. 

Yma  y  terfrua  anogaethau  a  dysgeidiaeth  ymarferol  y  llythyr.  Ond 
nid  yw  yr  Apostol  fel  pe  yn  foddlon  i  derfynu  y  ll}-thyr  heb  roi  un  ergyd 
ymadawol  i'r  bobl  oedd  yu  hud-lithio  ei  blant  ysbrydol,  ac  yn  ei  ofìdio 
yntau  mor  erwin.  Ceir  yr  ergyd  ddiweddol  hon  yn  adnodau  13 — 17. 
Yma  ailadrodda  gyda  phwyslais  arbennig  yr  egwyddor  f  awr  y  mae  wedi 
bod  yn  ei  gwasgu  eisoes  o  ddechreu  y  llythyr,  ac  mewn  iaith  mor  gref  a 
chyda'r  f ath  dd'n'yster  ysbryd  ;  sef  nad  oedd  seremoniau  a  ff urfìau  allanol, 
yn  cael  eu  gweinyddu  ar  gyrff,  o  ddim  budd  tuag  at  waredu  dyn  oi 
bechod  ;  nad  oedd  enwaediad  jn  ddim  mantais,  na  dienwaediad  yn  un- 
rhy w  anfar.tais  i  un  yng  Nghrist ;  mai  yr  ymgais  mawr  ddylai  fod,  oedd 
bod  j  n  greadur  neu  greadigaeth  uewydd,  ac  mai  ei  ymffrost  ef  oedd 
Crist,  Crist  fel  yr  oedd  yn  offeiyu  oU-effeithiol  yng  nghynhyrchiad  y 
cyfryw  greadigaeth. 

Gan  ein  bod  wedi  addaw  cwmpasu  ein  nodiadau  o  fewn  cylch  pedair 
ysgrif  yr  ydym  wedi  gorfod  rhedeg  yn  fwy  bras  dros  y  rhauuau  olaf  o'r 
llythyr,  pennodau  v.,  tì.,  nag  y  d_)muuasem.  Yr  un  pryd  teimlwn  yn 
ddiolchgar  am  gymaiut  o  ofod  gwerthfawr  y  Teaethodydd  i  di-aethu 
eiu  llêu  ar  yr  Epistol  godidog  hwu.  Cyunyrch  ein  paratòadau  ar  gyfer 
ein  Dosbarth  Beiblaidd  ydyw  y  ncdiadau,  a  hyderwn  nad  ydyw  eu 
cyhoeddi  wedi  bod  yn  gwbl  ddi-fudd  i  ddarllenwyr  deallgar  y  Teaeth- 

ODYDD. 

Abel  J.  Paery. 


EGLWYS    FYW. 

Anerchiad  a  draih.oduyd  o  Gcdair  Undeb  CynuUeidfaul  Lloegr  a  Chymru, 
yn  Bradjord,  Eydref  lleg,   1892. 

GAN  Y  PAECH.  E.  HEEBER  EVANS,  D.D. 

Ft  AN"?rTL  rEODYE. — Yr  ydym  yn  cael  y  fraint  o  gyfarfod  yn  un  o'r 
ychydig  drefydd  sydd  wedi  rhoddi  i'r  Undeb  hwn  groesaw  calonuog  a 
derbyuiad  caredig  am  y  drydedd  waith.  Yn  ystod  ei  ail  ymweliad  yn 
1876  y  siaredais  gyntaf  oddiar  ei  esgynlawr  ;  ac  felly  yr  wj-f  yn  dyfod 
fel  pysgotwr  gyda  rhagddisgwyliad  hyfryd  at  lyn  lle  y  cafodd  amser  da 
o  r  blaen,  ac  yn  cael  fy  nghalonogi  drachefn  i'ch  annerch  yn  Bradford. 


422  EGLWYS  FVW. 

Pan  yn  amlienderfynol  am  fy  nliestun,  yr  oeddwn  rliyw  ddau  fis  yn  ol 
yng  nghyfarfodcliwarterolUndebCynu]leidfäol  Arfou,  acyny  Gyuhadledd 
gwnaed  apêl  am  gael  dosbartliiad  o  fy  anerchiadau  ym  Mai  a  Hydref 
ymysg  yr  Eglwysi  Cymreig.  Wrth  weled  y  byddai  i'r  amcan  hwnnw 
gael  ei  gario  allan,  mi  ofynais  ar  unwaith  i  mi  fy  huu,  A  oedd  gennyf 
genadwri  deilwug  o'u  hystyriaeth  feddylgar?  Nid  wyf  yn  bwriadu  eich 
annerch  ar  Eglwys  Crist.  Yr  ydwyf  yn  llydan  eglwyswr,  digon  Uydan  i 
gredu  ei  bod  yu  cael  ei  gwueyd  i  fyny  o  "  bawb  sydd  yn  caru  ein  Har- 
glwydd  lesu  Grist  mewn  purdeb ;  "  i  lawenychu  "nad  ydyw  Duw 
dderbyniwr  wyneb,  oud  "ymhob  cenedl,  y  neb  sydd  yn  ei  ofni  Ef,  ac  yn 
gweithredu  cyfiawuder,  sydd  gymeradwy  ganddo  Ef."  lë,  digou  llydan 
i  gredu  yng  "  nghymanfa  a  chynuUeidfa  y  rhai  cyntafanedig,  y  rhai  a 
ysgrifennwyd  yn  y  nefoedd,"  ac  a  gynorthwyir  gan  eglwysi  bychaiu  a 
mawriou  ar  eu  ffordd  yno. 

Mae  yr  Eglwys  yma  o  eiddo  Crist  lawer  yn  Uetach  nag  Eglwys 
Ehufain,  sydd  yn  cau  cymaint  o  Grêd  allan ;  yn  lletach  nag  Eglwys 
Scotland,  sydd  yn  gwneyd  y  Frenhines  yu  ymueiUdu-wraig  mewu  uu 
ran  o'i  theyruas,  tra  yn  beu  yr  Eglwys  mewn  un  arall ;  yu  rhywbeth 
teilyngach  o  Fab  y  Dyn  nag  Eglwys  esgymunol  Lloegr,  yr  hou  yr 
honna  un  o'i  tliair  sect  mai  hi  ydyw  "  yr  unig  gorff  yn  y  deyrnas  hon 
sydd  yn  Eglwys :"  a'r  esgymundod  hwn  ar  ein  harweinwyr,  ein 
gweinidogion,  a'n  diwygwyi'  mwyaf  sydd  wedi  llidio  Oymru  yn  erbyn 
y  Sefydliad.  Mae  arnom  eisieu  clywed  mwy  am  Gristwyr  yr  hoU  Eglwysi, 
a  llai  am  Eglwyswyr  uu  sect. 

Mae  y  ddadl  f od  tair  urdd  o  weinidogion  ag  y  dywed  y  Llyfr  Gweddi 
wrthym  iddynt  fod  yn  yr  Eglwys  Gristionogol  er  dyddiau  yr  Apostolion 
— esgobion,  offeiriaid,  a  diaconiaid — yn  awr  yn  cael  ei  rhoddi  i  fyny  gan 
yr  esbonwyr  dyfnaf  ymysg  yr  Esgobion  Seisuig,  a  chau  bawb  oddieithr 
y  rhai  a  fynnant  ddarlleu  i  eiriau  eglur  y  Testament  Newydd  syniadau 
offeiriadol  amseroedd  diweddarach.  Ac  a  all  fod  rhywbeth  yn  fwy 
aimheilwng  o  Gristionogiou  na  gosod  geiriau  ysgrythyrol  ar  y  glwyd  a'u 
gorfodi  ì  ysgrechain  allan  ystyron  ymha  rai  y  mae  gan  offeiriadaeth  y 
dyddiau  hyn  f uddiant  personol  ? 

Yr  ydym  yn  cwyno  ac  yn  gofidio  fod  eiu  pobl  weithgar  bybyr,  fel 
dosbarth,  allan  o'r  Eglwysi.  Nid  oes  gan  Eglwys  hawl  i  gwyno  eu  bod 
allan,  nes  y  bydd  y  rhai  sydd  i  mewn  yu  amlwg  onest  ac  uniawn,  yn  eu 
credo  yn  gystal  ag  yn  eu  cymeriad.  Fe  ddywedir  wrthym  yn  barhaus 
fod  pob  Eglwysi  dan  ddedfryd.  Yr  wyf  yn  addef  eu  bod  yn  cael  eu 
"  pwyso  yn  y  cloriannau,"  ond  y  mae  yr  arweinwyr  yn  dyfod  gymaint 
yn  ddoetliach  a  mwy  cyfoethog  mewn  synwyr  cyffredin,  fel  yr  wyf  yn 
teimlo  yn  sicr  na  cheir  hwy  "  yn  brin." 

Rhaid  i  bob  atalgaer  sydd  yn  gwahanu,  gael  ei  Uosgi  ymaith  gan 
wybodaeth  a  gogoniant  Ysbryd  Crist,  fel  y  byddo  "  un  gorlan  ac  un 
bugail." 

Y  mae  Grindelwald,  gyda'i  chynulliadau  digyffelyb  a'i  haduniad 
awelog  ymysg  y  bryniau,  yn  proffwydo  ei  ddyfodiad.  Mae  y  croesaw 
calonnog  a  roddir  i  wcinidogion  Wesleyaidd  a  Bedyddiol  i  fod  yn 
fugeiliaid  dwy  o'n  heglwysi  blaenaf  yn  Llundain  yn  dweyd  ei  fod  yn 
ymddangos  yn  y  dyfodol  agos. 

Ehaid  i  mi  addef  fod  uu  o  arwyddion  p'  amserau  sydd  yn  ymddangos 
yn  Uawn  o  berygl,  a  hynny  ydyw  y  parodrwydd  a  ddaughosir  gan  lawer 
o  ddynion  da  a  merched  brwdfrydig  i  gynorthwyo  unrhyw  gymdeithas, 


EGLWYS  ryw.  423 

brawdoliaeth,  cyuhaclleacl,  bydclin,  neu  fudiad,  os  heb  fod  mewn 
cysylltiad  ag  unrhyw  Eglwys  Gristionogol.  Ac  mewn  llawer  o  lyfrau 
yn  ddiweddar,  yn  euwedig  y  nofelau  gydag  amcau,  y  mae  tuedd  i 
ysgrifennu  gyda  Ihawer  o  lithrigcler  am  yregiwysia'u  gwaith.  Yrwyf  yn 
gwybod  i  Carlyle  ddweyd,  ers  llawer  o  flyuyddoedd,  "  Llyfrau  ydyw  ein 
Heglwys  ;"  ac  fo  ddywedwyd  wrthym  yn  fynych  wedyn,  maiy  newydd- 
iadur  ydyw  ein  pulpud,  a'i  olygydd  ein  pregethwr. 

Goreu  po  fwyaf  o  lyfrau  teiiwng  o'r  enw  Eglwys  ;  ac  o  galon  yr  wyf 
yn  dweyd,  bydded  i  newyddiaduron  a  golygwyr,  parod  i  gynorthwyo^  y 
pulpud,  gael  eu  Uiosogi  yn  gan  mwy  :  ond,  os  felly,  rhaid  i  ui  gael  Uai  o 
golofnau  yn  ILwn  o  hanes  gamblo  ar  redegfeydd  ceffylau,  ac  o  ddisgrif- 
iadau  o  fudreddi  llysoedd  ysgariaeth,  a  chyffelyb  newyddion  am 
droseddau.  Rhaid  rhoi  mwy  o  le  i  hanes  pob  dynion  a  merched  rhagorol, 
a'u  dioddefaint  yng  ngwasanaeth  dyn,  yr  hyn  iddynt  hwy  sydd  yn 
wasanaeth  Duw% 

Mae  arnaf  eisieu  i  chwi  ddwys-ystyried  y  cwestiwn  hwn :  Pam  y 
mae  cynifer  o  bobl  dda  yn  barod  i  aberthu  eu  hamser,  eu  harian,  eu 
hegni,  a'u  dylanwad  personol  i  helpu  ymlaen  y  cymdeithasau  hynny, 
ar  yr  un  amod  na  byddont  mewn  cysylltiad  ag  unrhyw  Eglwys 
Gristionogol  ? 

A  ydyw  yr  Eglwys  wedi  methu,  neu  a  ydym  ni,  ei  haelodau  ?  Yr 
wyf  yn  meddwl  mai  yr  hyn  sydd  wedi  profi  ein  methiant  mawr  ydyw 
diffyg  bywyd.  Bywyd  ydyw  y  peth  mwyaf  ymosodol  yn  y  byd,  a  mar- 
wolaeth  ydyw  y  lleiaf  ymosodoL  Fe  all  popeth  all  dyfu  ddirywio.  Yn 
saith  eglwys  Asia — ac  yr  wyf  wedi  meddwl  lawer  gwaith  ein  bod  yn  y 
rheiny  yn  cael  darluniau  dwyfol,  gyda'u  goleu  a'u  cysgod,  o  bob  eglwysi 
sydd  yn  bosibl — fe  arlunir  un  eglwys  farw  ;  mae  rhai  yn  meirw,  ond  clis- 
grifir  eieill  yn  llawn  o  fywyd,  ac  felly  yn  llwyddo.  Ac  fe  fyn  Godet  fod 
eglwysi  llwyddiannus  y  dyddiau  boreuol  hynny  yn  aros  hyd  heddyw,  ond 
fod  y  rhai  meirw  a'r  rhai  oedd  yn  marw  wedi  myned  heibio  am  byth. 

Ac  y  mae  hyn  yn  rhan  o  fy  nghenadwri :  Yr  ydym  oll  yn  aelodau  o 
Eglwys ;  gofynned  pob  un  idclo  ei  hun,  A  ydwyf  fi  yn  aelod  o  Egiwys 
farw,  o  Eglwys  yn  marw,  ynte  o  Eglwys  lawn  o  fywyd  ysbrydol  ? 

Eglwys  fai-w  sydd  allor  heb  dân,  corfí  heb  enaid,  ac  y  mae  yr  heresi 
waethaf. 

ìsid  ydyw  Duw  Dcluw  y  rhai  meirw,  ond  y  rhai  byw.  Fe  ddaeth 
Crist  i  roddi  bywyd  a  bywyd  yn  helaeth,  ac  ni  all  Eglwys  fai  w  fod  wedi 
ei  huno  ag  Ef.  Ac  am  Iwyddo,  pwy  a  fynnai  ymunoâ  chymdeithas  o  rai 
meirw  ?  Bywyd  ydyw  unig  amod  llwyddiant.  Os  mynnem  ennili  y  byd, 
rhaid  i  ni  ddangos  iddo  rywbeth  gwell,  rhagorach,  uwch  ;  nid  mynd  i 
lawr  i'w  lefel  ef,  ond  codi  at  bethau  uwch.  Ni  allwn  fwrw  aHan  gyth- 
reuliaid  ond  yn  unig  trwy  feddu  mwy  o  Grist.  Ni  allwn  fwrw  allan 
fydohwydd — melldith  yr  oes— ond  yn  unig  trwy  feddu  bywyd  ysbrydol 
dyfnach.  Ni  allw^n  ennill  y  byd  i'r  Hwn  y  mae  yn  gyfiawn  iddo,  ond  yn 
unig  trwy  wneyd  pob  Eglwys  yn  gartref,  yn  fyw^  gan  gydymdeimlad, 
cariad,  a  ílawenydd.  Pan  mae  y  tân  sanctaidd  hwn  yn  cynneu  ymhob 
Eghvys  i  Grist,  ac  yn  llosgi  yn  ddisglacr,  fe  fydd  ar  y  rhai  sydd  oddi- 
allan  eisieu  dod  i  mewn,  pe  am  ddim  oud  i  gael  gwared  o'u  rhyndod  eu 
hunain.  Gadewch  i  ni  bob  amser  ymuno  i  weled  fod  mwy  o  oleuni  a 
chariad  o  fewn  i  bob  Egiwys  nag  a  all  fod  oddiallan,  ac  ni  allwn  fethu 
achub  eneidiau,  ac  felly  gynorthwyo  i  ddwyn  i  mewn  yn  y  "  ddaear 
newydd  "  yr  amser  gwell  i'r  holl  bobh 


424  EGLWYS  FYW. 

Y  mae  peiygl  i  bì  gynefino  â  gwelecl  ffaeleddau  pobl  ac  Eglwysi 
ereill  yn  fwy  eglur  ua'r  eiddom  ein  hunain.  Mae  arnaf  eisieu  eich 
cynorthwyo  i  weled  eisieu  presennol  yr  lioll  Eglwysi,  yr  eiddom  ein 
hunain  yu  eu  plith,  fel  y  mae  yn  ymddangos  i  mi.  Y  mae  darlleu  yu 
iawn  arwyddion  yr  amserau  yn  anhawster  ag  y  gelwir  pob  oes  i'w 
■w}-nebu  ;  dychymyg  y  Sphinx  ydyw,  peidio  deall  yr  hwn  ydy w  marw. 

Cyd-ddygwch  à  mi,  ynte,  tra  yn  eich  aunerch  ar 

Eglwys  Fyw. 
I. 

Mae  ein  trefn  ni  wedi  cael  ei  galw  yn  drefn  gweiuidogacth  un  dyn. 
Fel  llawer  o  ddywediadau  crynuo,  uid  ydyw  yn  hoîlol  gywir.  Ond  y 
mae  digou  o  wir  yuddo  i  gadw  y  sylw  yu  fyw  ;  ac  fe  fyn  rhai,  po  f wyaf 
gweithgar  fyddo  yr  un  dyn,  mai  Uai  egníol  ydyw  ereül  o'i  amgylch.  Y 
mae  yn  ddigon  gwir,  sut  bynnag,  i  mi  ddechreu  trwy  ddweyd  y  rhaid, 
mewn  Eglwj's  fyw,  fod  bywyd  yn  y  Pulpud.  Rhaid  i'r  pregethwr,  nid 
yn  uuig  wybod  ei  fod  wedi  myued  trwodd  o  farwolaetli  i  fywyd  am  ei 
fod  yn  caru  y  brodyr,  ac  fod  "  beth  bynnag  sydd  yn  Uadd  cariad  yn 
lladd  bywyd,"  oud  rhaid  iddo  hefyd  gredu  mewu  ffynhonuell  bywyd 
uwchlaw  iddo  ei  huu.  Goreu  po  fwyaf  o  ddiwylliad,  o  wybodaeth  o 
hanes,  gwyddoniaeth,  duwiuyddiaeth,  beirniadaeth  Feiblaidd,  ac  athron- 
iaeth, — yn  uuig  ar  iddo  beidio  bod  yn  hollwybodol ;  oblegid  y  mae  pob 
pregethwyr  a  adnabum  i  wedi  eu  cael  dan  ddwy  faner, — y  naill  yu  dwyn 
jY  arwyddair,  "  Yr  ydym  yu  gwybod  digon,"  a'r  llall,  "  Y  mae 
ychwaneg  i'w  wybod  : "  gall  pob  uu  ddewis  y  f aner  a  fyuuo,  ond  rhaid 
fod  bywyd. 

1.  Mewn  trefu  i  gael  bywyd  yn  y  pulpud,  rhaid  i'r  pregethwr  gael 
rhywbeth  i'w  ddweyd  ag  y  mae  yu  drwyadl  gredu.  Fe  ddywedodd  y 
Proffeswr  Drummond  yu  wir,  "  Y  dyu  yw  y  cenhadwr."  le,  a'r  dyu  yw 
y  pregethwr.  Mae  y  dyu  y  tu  cefn  i'r  bregeth  yn  dweyd  mwy  na'r 
bregeth.  Ni  all  bregethu  gyda  nerth  oddieithr  fod  gauddo  argyhoedd- 
iad  dv.'fu  o  fawredd  a  phwysigrwydd  ei  genadwri.  Y  pregethwr  sydd 
yn  meddu  profiad  personol  fod  yr  Efeugyl  wedi  ei  achub,  a'i  lanw  â 
chariad  a  by\vj'd  newydd,  sydd  yn  cyhoeddi  heb  ddim  amheuaeth  mai 
"  galhi  Duw  yw  hi  er  iachawdwriaeth,  i  bob  un  a'r  sydd  yn  credu." 

Ac  fel  y  sylweddola  yu  fwy  fwy  beth  y  mae  iachawdwriaeth  yn 
ar-wj-ddocau,  rhaid  iddo  gara  yr  Efengyl ;  ac  y  mae  y  cariad  yma  yn 
gogcneddu  ei  gwirioueddau,  heb  eu  cyfuewid,  ac  yu  gogoueddu  yr  hyn 
a  ddywed  yntau  i'w  hargymhell.  Dywed  Erasmus:  "  Amod  cyntaf 
llwyddiant  mewu  perswadio  ydyw  caru  yr  hyn  a  argymhellwn." 

Ni  aU  dyn  bregethu  yn  dda  bregeth  na  feddyha  fawr  o  houi,  ac  felly 
nad  yw  yn  garu.  Mi  \m  beth  ydyw  ceisio  pregethu  pregeth  gyffredin 
gyda  chryn  swu  os  nad  gyda  llawer  o  nerth  ;  ond  cymaint  y  cywilyddiwn 
o'r  gwaith  fel  yr  arhoswn  yn  y  pulpud  nes  gweled  yr  olaf  o'r  gynuUeidfa 
wedi  mynd  allan ;  yua  deuwn  i  lawr  gan  benderfyuu  paratoi  rhywbeth 
gwell  y  tro  nesaf.  Ehaid  i  ni  addef  na  all  un  dyn  bregethu  yn  dda 
bob  amser.  Y  mae  oi'gan  bob  amser  yu  rhoddi  i  chwi  yr  un  nodyn,  yn 
ateb  i'r  un  cyffyrddiad ;  ni  all  dyu  wueyd  hynny  am  mai  dyn  ydyw,  ac 
nid  peiriant. 

Y  mae  dau  beth  y  rhaid  i  bregethwr  bob  amser  gadw  yn  fyw  ynddo 
ei  hun  :  cariad  at  Grist  a'i  efengyl,  sydd  yn  sicrhau  duwioldeb  personol 


EGLWYS  FYW.  425 

— yi'  uu  petli  na  all  dyn  ei  ddysgu  oddiwi-th  arall,  ac  na  ellir  ei  dros- 
glwyddo ;  a  chariad  at  ddynion  a'u  lles  tragwyddol,  sydd  yu  ei  wneyd  yn 
wir  ddyn-garwr  Cristionogol.  Fe  wna  y  ddau  bath  hyu,  o'u  gwylio  a'u 
maethu,  bregethwr  byw,  dyddorol,  os  nad  uu  hyawdl.  Y  mae  pregeth- 
wyr  aueffeithiol,  fel  rheol,  yn  ddiffygiol  mewn  uu  o  ddau  beth, — naill  ai 
mewn  gwir  argyhoeddiad  personol,  neu  mewn  dyddordeb  diíîaant  yn  lles 
eu  cyd-ddyniou  yn  awr  ac  ar  ol  hyn.  Ac  os  ydych  ya  ameufod  pregeth- 
wyr  heb  u^irliyw  ddyddordeb  yn  eu  cyd-ddynion,  darllennwch  yr  Iiysbys- 
iadau  lle  y  mae  bywoliaethau  Eglwysig  yu  cael  eucjninyg  ar  werth.  Yr 
argymhelliad  olaf  yr  ai'hosir  yn  fynych  arno,  wedi  disgrifìo  yr  olygfa 
hyfryd,  y  ficsrdy  helaeth,  llyn  yr  ëogiaid,  a  bron  yr  absenoldeb  hollol  o 
Ymneiílduwyr,  ydy  w  nad  oes  ijno  ond  hyn  a  hjn  o  drigolion  yn  y  'plwyf, 
le,  "  argymhelHad  "  nad  oes  dira  pobl  i  drafferthu  gyda  hwynt  Dim 
pobl  i'w  cara,  i'w  hachub,  i'w  hadeiladu  ;  ac  y  mae  y  fywoliaeth  yn  cael 
ei  phrynnu  gydag  awch  !  Beth  well  a  ellid  wneyd  â  phregethwr,  bydded 
ef  Gydffurfiwr  neu  Anghydíîurfiwr,  os  nad  ydyw  bodau  dynol,  gyda'u 
profedigaethau  a'u  tynged  di'agwyddol  yn  ddim  ond  trafferth  iddo,  na'i 
gladdu  yn  fyw  mewn  ardal  heb  bobl  ?  Ond  gadewcla  i  mi  ddyfynnu 
brawddeg  o  eiddo  Eglwyswr  enwog  o  ysbryd  cwbl  wahanol,  Dr.  Arnold: 
"Yr  hyn  a  wyddwn  ac  a  garwn,  ni  allwn  lai  na'i  g}ŵanuu."  Osmyn- 
nwn  fod  yn  bregethwyr  byw,  rhaid  i  ni  fod  yn  rhai  cariadlawn,  rhaid  i 
ni  edrych  yn  uchel  ar  ein  cynulleidfaoedd,  a  gweled  yn  y  dynion,  y 
merched,  a'r  plant  o'n  hamgylch,  y  rhai  y  rhoddes  Crist  ei  Huu  drostynt, 
a'r  cymeriadau  gogoneddus  y  gall  Efe  loeri  iddynt  fod.  Mae  yi-  hyu  a 
ddy wed  Emerson  am  hyawdledd  nid  yn  unig  yn  wir,  ond  yn  dra  awgrym- 
iadol :  "  Araeth  oreu  yr  enaid  goreu  ydyw."  Y  fath  alluoedd  ychwanegol, 
y  fath  gynnydd  o  ddylanwad  a  agorir  o  flaen  pob  un  o  honom  wrth 
wneyd  ein  pregethu  yr  araeth  oreu,  yn  Ilawn  o'r  perswadio  tynheraf,  o 
orlifiad  cariad  mawr,  a'r  "  enaid  goreu  "  o'r  eiddom  yu  dweyd  ar  ein 
meddyliau,  ein  geiriau,  a  hyd  yn  oed  dôn  ein  Ilais. 

Y  fath  "dir  i'w  feddiannu"  a  agorir  o'n  blaen,  mewn  dylanwad 
newydd  cyfreithlawn,  ar  y  naill  ochr,  a'r  Uall — "  Araeth  oreu  yr  enaid 
goreu  " ! 

Y  peth  hanfodol  ac  ardderchog  cyntaf  mewn  pregethu  nerthol  ydyw 
cymrdeb  !  Rhaid  i  ni  ein  hunain  garu  a  chredu  yn  gryf,  cyn  y  gallwn 
ddeíîro  cariad  ac  argyhoeddiadau  mewn  ereiU.  Y  mae  i  gywirdeb  mewn 
pregethu  ei  sain  bríodol  ei  hun  ag  y  mae  dynion  yn  adnabod.  Mae  ar- 
gyhoeddiadau  crefyddol  cryfion  yn  heintus,  ac  y  mae  pregethu  nerthol 
o'r  dechreuad  wedi  bod  yn  ffrwyth  argyhoeddiadau  dyfnion. 

Yr  oedd  yr  Eglwysi  cyntaf  yn  sicr  yn  rhai  byw,  ac  yr  oedd  y  pregeth- 
wyr  cyntaf  yn  ddynion  mor  argyhoeddedig  o  allu  by wiol  yi'  Efengyl  fel 
na  allent  fod  yn  ddistaw ;  ie,  ac  ni  ellid  eu  distewi  gan  erledigaethau  pa 
mor  greulawn  bynnag,  gan  garcharau  nesaf  i  me-wn  pa  mor  aflan 
ac  annioddefol  bynnag,  na  chan  yr  un  gallu  ond  marwolaeth  ei 
huaan. 

Mae  yn  ddigon  tebyg  fod  iddynt  eu  dyddiau  tywyll  o  amheuaeth  fel 
y  rhau  f  wyaf  o  honom ;  ond  pregethent  eu  hargyhoeddiadau,  ac  nid  eu 
hamheuon.  Yr  oeddynt  yn  dystiou  o  ffeithiau  ;  yr  hyu  a  wyddent,  h\vy 
wyddent  heb  ddim  amheuaeth.  Nid  dadleuydd  ydyw  y  pregethwr  ;  y 
mae  efe  yn  cyhoeddi  g\virioneddau  pendant  crefydd  y  rhai  a  gyfnerthir 
gan  yr  argyhoeddiad,  "  Fel  hyn  y  dywed  yr  Arglwydd."  Y  mae  y 
pregethwr  wedi  bod,  ac  y  mae  yn  addysgydd  crefyddol  y  bobl,  un  o 


426  EGLWYS   FTW. 

amcanion  yr  hwn  ydyw  deffro  a  dadblygu  y  teimladau  crefyddol,  ac  yn 
yr  addysgiaeth  foesol  yma  y  mae  hyd  yn  hyn  heb  ei  gyffelyb. 

2.  Mewn  trefn  i  gaol  bywyd  yn  y  pulpud  rhaid  fod  gan  y  pregethwr 
rywbeth  ffresh  i'w  ddweyd.  Arferai  Mr.  Ward  Beecher  ei  adgofio  ei 
hun  bob  dydd  Lhin  fod  yr  anifeiliaid  yn  dyfod  at  borthiant  /ycs/í-,  nid  at 
Avellt  wedi  ei  hen  ddyrnu ;  ac  fod  dynion  yn  dra  thebyg  iddynt.  Mae  y 
pregethwr  yn  gennad  Crist,  a  dylai  cenadwri  bob  amser  fod  a  rhywbeth 
ynddi.  Y  mae  Paul,  cyn  dweyd  wrthym  beth  a  brcgethai,  yn  dweyd 
beth  ni  phregethai.  "  Canys  nid  ydym  yn  ein  pregethu  ein  hunain,  ond 
Crist  lesu  yr  Arglwydd."  Buasai  y  testun  cyutaf  a  grybwyllir  yn  fuan 
yn  cael  ei  ddysbyddu  ac  yn  dyfod  yn  bur  ddiflas,  íe  yu  nwylaw  Paul. 
"Nid  ydym  yn  ein  pregethu  ein  liunain."  Ond  yr  oedd  "  Crist  lesu  yr 
Arglwydd"  yn  destun  anhysbyddadwy,  llawn  o  brydferthwch  dwyfol  ac 
amrywiaeth,  gyda  gwlith  y  boreu  bob  amser  yn  loew  ar  rai  o'i  ddail. 
Pan  welaf  beth  y  mae  Count  Tolstoi  ac  efrydwyr  difrifol  ereill  yn  gael 
yng  Nghrist  a'i  eiriau,  a'r  fath  chwyldrüadau  mewn  bywyd  ac  ymar- 
weddiad  y  maent  yn  ddwyn  oddiamgylch,  yr  wyf  yn  teimlo  yn  argyhoedd- 
edig  fod  dyfnderau  mawrion  o  ystyr  nad  ydynt  eto  wedi  eu  darganfod 
yn  ei  eiriau  Ef.  Y  mae  un  dywediad  i  Grist  yn  fynych  fel  mesen,  sydd 
yn  cynnwys  coedwig  ynddi  ei  hun.  Nid  ydyw  "  Goleuni  y  byd '' eto 
wedi  tywynnu  arnom,  fel  y  mae  i  wneyd  cyn  bo  hir ;  yna  fe  fydd 
"  Goleuni  Asia"  yn  gwelwi  yn  fwy  nag  y  mae  yn  awr,  le  yn  nisgrifiad 
y  bardd,  o'i  gymharu  ag  Ef ,  goleuui  yr  Hwn  sydd  i  dorri  allan  f el  y 
boreu,  gan  ei  brofi  ei  Huu  yn  haul  cyfiawnder  Duw  trwy  yrru  ymaith 
dywyllwch  o  galonnau  a  dioddefiadau  dynion,  o  feddau  a  dagrau  y  rhai 
trallodedig.  Rhaid  i  dywyllwch  chwalu  o  flaen  goleuni  ymdaenol 
Goleuni  y  Byd.  Crist  Iesu  yr  Arglwydd  :  y  fath  amrywiaeth  y 
mae  yr  un  testun  hwn  yu  agor  o'n  blaen  !  Fel  y  mae  y  seryddwr  yn 
chwiHo  ffurfafen  Duw  am  rywbeth  newydd,  ac  nid  yn  ofer,  felly  i  bob 
efrydydd  difrifol  y  mae  gwirioneddau  newyddion,  neu  arweddau  o 
wirionedd  yn  barhaus  yn  llewyrchu  oddiwrth  Grist  a'i  ddatgudd- 
iad.  Ac  yn  awr  y  mae  ei  eiriau  yn  cael  eu  heghiro  trwy  bob  math  o 
wahanol  wersi  oddiwrth  Natur,  Rhaghmiaeth,  a  Hanes.  Dysgu  y 
gelfyddyd  o  weled  gwertli  pethau  ydyw  help  pennaf  pregethwr,  "  y 
gelfyddyd  o  ganfod  sut  i  gael  meddyliau  o  lyfrau,  o  bethau,  ac  o  ddynion.'' 
le,  o  lyfrau  ;  arferai  Thomas  Binuey  ddweyd  "  Na  fydd  gan  yr  hwn  nad 
yw  yn  darllen  ond  ychydig  i  ysgrifennu  yn  ei  gylch,  ac  na  fydd  i'r  hwu 
nad  yw  yn  ysgrifenuu  oud  yn  anfynych  siarad  yn  dda."  Ondyr  anhaws- 
ter  gyda  llawer  o  weinidogion  wyf  fi  yn  adnabod  ydyw,  Pa  fodd  i  gael 
llyfraui'w  darllen  ;  a  phebai  einlleygwyr  ddimondyn  gwybod  yr  ysbryd- 
oliaeth  sydd  mewu  toiri  dalennau  Uyfrnewydd,  yr  wyf  yn  teimlo  yn  sicr  yr 
anfonent  i'w  gweinidog  lyfr,  i'w  hysbrydoli  at  waith  y  Saboth,  yn  fynych. 

Ni  fydd  ar  bregethwr,  os  ceidw  ei  feddwl,  ei  lygaid,  a'i  glustiau  bob 
amser  yn  agored,  byth  ddiffyg  am  awgrymiadau  o  bob  math  o  ffynon- 
hellau.  Nid  oes  dim  carreg  athronydd  a  drŷ  gynifer  o  bethau  iddo  yn 
feddyliau  euraidd  fel  sylw  cyson.  Y  mae  syniadau  newyddion — drych- 
feddyliau  ffresh — yn  dyfod  yn  barhaus  i'r  hwn  sydd  yn  edrych  am  danynt, 
ac  yn  sylwi  yn  ofalus  ar  bethau  a  digwyddiadau  o'i  amgylch.  Dywed 
Goethe  fod  ei  feddyliau  goreu  ef  yn  dyfod  iddo  fel  adar  yu  canu,  rhydd- 
ion  blant  Duw,  gan  lefain  "  Dyma  ni." 

Y  fatli  faterion  i'w  trnfod  a  awgrymir  yn  fynych  gan  hanesun  dydd, 
fel  ei  ceir  yn  y  newyddiaduron, — pethau   alaethus   mewn   teuluoedd, 


EGL-WTTS   FYW.  427 

plant  truenus,  dinystr  ar  fywydau  ieuaiuc,  cymeriadau  wedi  eu  liandwyo, 
meddyliau  wedi  eu  gwallgoíì,  poeaus  dristwch  a  llawer  o  hunauladdiadau. 
Fel  y  gallasai  yr  holl  fywydau  du  hyn  gael  eu  newid  a'u  bendithio,  pe 
buasai  yr  hoU  eglwysi  ddim  ond  yn  rhai  byw,  a'r  lioll  aelodau  yn  myned 
allan  fel  Job  i  chwilio  am  y  rliai  truenus  a  diswcwr,  ac  yn  dweyd 
wrthynt  nad  ydyut  yn  blant  amddifaid  a  esgenlusir  ;  nad  ydyw  eu  cwyn- 
ofain  yn  gywir  "  uad  oes  neb  yn  gofalu  am  danynt ;  "  fod  Tad  sydd  yn  eu 
gwrando  ac  a'u  cynorthwya  pan  alwaut  arno ! 

A'r  fath  wynebau  sydd  o'n  hamgylch  ymhob  man,  yn  dwyn 
arwyddion  aml wg  fod  arnyut  eisieu  help  nad  all  neb  ei  roddi  ond  lesu, — 
"y  brawd  a  anwyd  erbyn  caledi."  Merched  a  wnaethant  yr  un  cam- 
gymeriad  yn  y  cychwyn,  a  byth  wedyn  ydynt  yn  cario  bywydau  wedi  eu 
mallu  i'r  diwedd  trist ;  dynion  yn  suddo  wedi  eu  llethu  gan  Iwythau  o 
ofid  dirgel,  nad  allant  wneyd  yn  wybyddus  i  neb,  ac  f elly  yn  llusgo  bywyd 
blin,  nes  y  maent  yn  torri  i  lawr  dan  faich  rhy  drwm,  na  fwriadwyd 
iddjTit  erioed  ei  gario  eu  hunain  heb  help  yr  Un  Mawr  sydd  yn  rhoddi 
goriîwysdra,  yr  Un  Mawr  sydd  yn  dwyn  ein  beichiau,  yr  Hwn  a  ddaeth 
i  lawr  gyda'i  gymorth  cryf  a  pharod  i  gynnal  y  rhai  sydd  yn  suddo  dan 
fliuderus  ofalon  bryniau  anhawdd  bywyd,  — a  hyn  oll  o  ddiffyg  Cristion- 
ogion  byw  i  chwilio  am  danynt,  ac  i  ddweyd  wrthynt  am  Grist  a'i 
"Ddeuwch  ataf  fi  a  gorffwyswch." 

Nid  ydywbywyd  yn  ddigon  hir  i  hysbyddu  Crist  fel  Boddlonwr  mawr 
holl  eisieu  dyuion.  Dywed  perthynasau  Henry  Ward  Beecher  wrthym 
fod  ei  ymwelydd  olaf  o  Loegr,  rhyw  wythnos  cyn  iddo  farw,  wedi  datgau 
gobaith  y  bycìdai  iddo  orlîen  ei  "  Fywyd  Crist ;"  ond  wedi  iddo  ymadael, 
dywedaiy  pregethwr  mawr,  gan  ymgrymu  yn  ei  gadairfreichiau,  ei  wyneb 
yn  goleuo,  ae  fel  pe  buasai  yn.  meddwl  yn  uchel,  "  Gorffen  bywyd  Crist ! 
Gorffen  bywyd  Crist !  Pwy  all  orÔ'en  bywyd  Crist  ?  Ni  ellir  ei  orffen." 
Yr  oedd  y  rhain  yn  eiriau  proffwydoliaethol,  yn  cael  eu  dweyd  ar 
drothwy  tragwyddoldeb,  pan  ar  fyned  i  mewn  i'w  "weled  megis  ag  y 
mae,"  ac  i  fod  byth  "yn  gyffelyb  iddo."  Y  mae  yn  troi  yn  ol,  megis, 
i  gysui-o  pregethwyr  ieuainc  pob  oes  sydd  yn  ofni  y  bydd  testunau  yn 
pallu  iddynt,  a  dywed,  "  Gorffen  b;)^'yd  Crist !     Ni  ellir  ei  oi-ffen." 

3.  Mewn  trefn  i  gael  bywyd  yn  y  pulpud,  dylai  y  pregethwr  wybod 
pa  fodd  i  draddodi  yr  hyn  sydd  ganddo  i'w  ddweyd.  Gallai  dyn  fod  yn 
f eistr  ar  ei  bwuc,  ond  yn  siaradwr  truenus,  ac  f eJly  fethu  cael  gwrandawyr. 
Traddodid  darlitlúau  cyntaf  Hunter  ar  ddifyniaeth,  anatomy,  i  esgyrn 
dynion,  shdetoìis,  am  ei  fod  wedi  methu  cael  rhai  byw  i  wrando  arno. 
Nid  John  Foster  oedd  y  pregethwr  olaf  a  draddododd  ei  feddyliau 
mawrion  i  eisteddleoedd  gweigion.  Dywedodd  y  Dr.  John  Thomas 
wrthyf  yn  bur  ddiweddar,  pe  buasai  ei  fywyd  ganddo  i'w  fyw  drosodd 
drachef n  y  buasai  yn  cymeryd  gwersi  mewn  siarad  yn  gyhoeddus  gan  jr 
athraw  goreu  y  cawsai  afael  arno. 

Mae  rhai  o  honom  a  dreuliasom  bum  mlynedd  yn  ein  hathrofeydd 
enwadol  ac  na  chawsom  erioed  yi'  un  wers  ar  siarad  yn  gyhoeddus. 
Myn  rhai  nad  ydyw  y  fath  ddarlithiau  yn  gwneyd  dim  lles.  Y  mae 
siarad  yn  gelfyddyd,  a  gall  y  mwyaf  aneffeithiol  yn  gystal  a'r  mwyaf 
addawol  ennill  tii-  iiwch  yn  hon  fel  ymhob  celfyddyd  aiall.  Mae  llawer 
o  ynfydrwydd  wedi  ei  siarad  a'i  ysgrifennu  ynghylch  un  wedi  ei  eni  yn 
areithiwr,  ac  un  wedi  ei  eni  yn  fardd.  Yn  cìdiameu  mae  yn  rhaid  i'r 
areithiwr  a'r  bardd  gael  eu  geid  i  ddechreu,  ond  nid  oes  un  bardd  yn 
dyfod  jn  fawr    beb  astudio  prif   gynhyrchion   gwledycld    ac    oesoedd 


428  EGLWYS  FYW. 

ereilL  Gall  y  pregethwr  fod  wedi  ei  eni  yn  areithiwr,  ond  ni  all  byth 
gyrraedd  y  rhagoriaeth  uchaf  sydd  yn  bosibl  heb  ddiwyllio  ei  ddoniau 
o  dau  yr  addysg  oreu.  Y  fath  gymhwyster  a  gallu  i  lefaru  sydd  yn 
barhaus  yn  coUi  o  ddiffyg  yr  hyfforddiant  ynia.  Mae  yr  oes  hon  mor 
llawn  0  fywyd  ymhob  cyfeiriad  fel  nad  all  oddef  dylni,  pa  mor  urddasol 
bynuag,  yn  y  pulpud.  A  thra  y  mae  brwdfrydedd  yn  y  senedd,  cel- 
fyddyd  ar  yr  esgynlawr,  bywyd  wrth  y  bar,  pam  y  dylem  ni  fod  yn 
ddwl  ?  Pam  y  dylai  fod  raid  i  ni  grefu  gan  bobl  ein  gwraudo,  pan  y 
gallem  siarad  fel  ag  i'w  gorfodi  i'n  gwrando  ?  Pam  y  dylem  ni  fod  at 
dnigaredd  pob  cynuUeidfa  am  nad  allwn  fod  o  ddyddordeb  iddynt,  pan  y 
mae  yn  bosibl  i  ni  fyunu  eu  parch  a'u  sylw  trwy  ddyfod  yn  siaradwyr 
dyddorol,  os  nad  uerthol  ?  Y  mae  hoU  waith  y  pregethwr  yn  ofer,  os 
nad  all  ennill  a  chadw  sylw  ei  wraudawyr. 

Mae  yn  wir  ei  fod  yn  gofyn  llawer  o  boeu  a  gwaith  caled  i  ddyfod  y 
pregethwr  goreu  sydd  yn  bosibl  i  bob  un  o  honom,  Ond  onid  oes  eisieu 
llawer  o  ddyfalbarhâd  a  hunan-aberth  i  ddj'fod  yn  gelfyddwr,  yn  gerddor, 
neu  yn  awdwr  llwyddiannus,  íe  yn  Uamiedydd  Uwyddiaunus  ?  Y  mae 
yn  drwm  ac  yn  ofidus  os  uad  ydym  ni  yn  barod  i  roddi  yr  amser  a'r 
llafur  i'n  periîeithio  ein  hunain  yn  yr  alwedigaeth  uchaf  hon,  pan  y  mae 
ereill  yn  rhoddi,  îe  eu  bywydau,  i  gyrraedd  nod  sydd  lawer  yn  îs.  Yr 
ydym  wedi  adnabod  pregethwyr  a  wuaeut  mor  dda  yn  y  pulpud  fel  y 
gofidiem  na  wnelsent  y  goreu  ag  oedd  yn  bosibl  iddynt  cyn  myned  iddo 
trwy  fyfyrdod,  nac  yndcìo  trwy  di-addodiad.  Y  mae  rhai  fel  yn  meddwl 
y  dylai  rhagoriaeth  mewn  pregethu  ddyfod  iddynt  mor  naturiol  a 
chysgu,  neu  y  gallu  i  roddi  ereiU  i  gysgu. 

Maddeuwch  os  siaredais  yn  rhy  hyf  ar  y  mawr  angen  o  fywyd  yn  y 
pulpud.  Yr  wyf  fi  yn  dyfod  o  Gymru,  Ue  y  mae  pregethu  wedi  gwneyd 
mwy  i'r  bobl  na  dim  gaUu  araU.  Addefa  pawb  f od  pregethwyr  Cymreig 
mawrion  wedi  bod.  Fe  ddywedir  wrthym  yn  fynych  nad  oes  yr  uu  yn 
awr.  Y  mae  yn  hen  arfer  i  gymeryd  i  fyny  esgyrn  y  pregethwyr  a  f u, 
i  guro  â  hwynt  y  pregethwyr  sydd !  Yr  oedd  yr  hen  bregethwyr  a 
wrandewid  rhwng  bryniau  Cymru  yn  broffwydi  Duw.  Disgwylieut 
wrtho,  ues  y  gwelent  weledigaethau  gogoniant  yr  Arglwydd.  Fe'u 
hysbrydoHd  gan  Dduw  i  esbonio  a  phregethu  y  Gair  ysbrydoledig.  Yr 
ydym  wedi  aufon  i'n  cyfeiUion  Seisnig  eugraifft  yn  awr  a  phryd  araU : 
yr  hyawdl  Ddr.  Yaughan,  y  proffwydol  Ddavià  Thomas  o  Fristol,  y 
barddonol  Domas  Jones,  heb  euwi  yr  un  o'r  Uu  byw  sydd  yn  cymeryd 
meddiant  o  Loegr,  ie  ac  o  Scotland  a'r  Iwerddon.  Nid  ydyw  plant 
Cymru  wedi  cael  uchelgais  uwch  am  oesoedd  na  dyfod  yn  bregethwyr 
Efengyl  fendigaid  Duw.  Ymhyfrydant  mewn  gwrando  meistriaid  y 
gynuUeidfa  yn  gorchfygu  y  torfeydd  cyn  iddynt  o  gwbl  freuddwydio  am 
ddyfod  yn  bregethwyr  eu  hunain.  Ac  i  blant  Cymru  ni  aUai  fod 
nefoedd  fwy  hyfryd  na  chlywed  eto  ein  pregethwyr  yn  pregethu.  Fy 
mrodyr,  y  mae  yn  waith  ardderchog,  yn  deilvvug  o'r  dyn  goreu,  ac  ar  ei 
oreu. 

II. 

Mewn  Eglwys  fyw  y  mae  yn  rhaid  fod  bywyd  yn  y  Ddiacouiaeth. 
Mae  y  gair  diacon  yn  y  Testament  Newydd  yn  cael  ei  ddefnyddio  yu  yr 
ystyr  ehangaf  i  ddynodi  unrhyw  weinidogaeth,  a  chymerai  i  mewn 
"  weinidogaeth  y  Gair."  Yr  oedd  PhyUp,  im  o'r  saith  cyntaf,  yn 
efengylydd, — yn  wir,  y  cenhadwr  tramor  cyntaf,     Yr  oedd  Stephan  yn 


EGLWYS  FY-W.  429 

un  arall,  a'r  merthyr  cyntaf  yn  yr  Eglwys  Gristionogol.  Yr  oedd  rhai 
o'r  dynion  goreu  a  aduabum  i  erioed  yn  ddiacouiaid.  Nid  oedd  dim 
aberth  yn  rhy  f awr,  dini  llaf ur  yn  rhy  galed  iddynt ;  yr  oeddynt  yn  byw 
i  wasanaethu  Crist  a'i  Eglwys,  bob  aruser  yn  bur  i'w  gweinidog,  yn  ei 
siiioli  yn  ei  waith  trwy  eu  cydymdeimhid,  eu  calonogiad,  a'u  cymorth. 
A'r  fath  help  a  all,  íe  un  diacon  ei  roddi ! 

Mae  y  syuiad  yn  ffynnu  yn  ormodol  y  rhaid  i  ddyn  fyned  i'r  pulpud 
mewn  trefn  i  wasanaethu  Duw  a'i  genhedlaeth.  Oud  yr  wyf  fi  yn  adwaen 
Ihiwer  o  ddiaconiaid  y  rhai  a  wnaethant  i'n  heglwysi  a'n  henwad  y  fath 
wasanaeth  ysblenydd  fel  yr  wyf  yn  odrych  aruynt  gyda  dwfn  barch  fel 
hunan-aberthwyr  annhaledig  dros  Grist. 

Dywedodd  y  diweddar  Mr.  Samuel  Morley  wrthyf  lawer  gwaith  mai 
ein  heisieu  mawr  oedä  ýordd  allan  dr  weinidogaeth  ;  ein  bod  yn  rhy  barod 
i  gredu,  "pregethwr  unwaith  pregethwr  byth."  Y  ffordd  oreu  allan  a 
adwaen  i,  i  ddyn  difrifol  sydd  yn  teimlo  nad  ydyw  wedi  ei  fwriadu  ar 
gjfer  y  pulpud,  ydyw  dyfod  yn  ddiacon,  yn  enwedig  os  na  welodd  yn 
ystod  ei  weinidogaeth  ddiacon  a  allai  ganmol.  Deued  i  lawr  a  gosoded 
o  flaen  pawb  esiampl  well. 

Ni  fu  erioed  amser  y  gallai  ein  diaconiaid  roddi  mwy  o  gymorth  i'n 
gweinidogion  a'n  heglwysi  nag  yn  y  dyddiau  hyn  o  gynifer  o  alwadau. 
Nid  yn  unig  y  mae  y  pulpud  yn  galw  am  f  wy  o  amser  i  ddarllen,  meddwl, 
a  pharatoi  ar  ei  gyfer,  ond  y  mae  galwadau  ereill,  parhaus  a  blinderus,  na 
ŵyr  neb  ond  gweinidog  ffyddlon  am  danynt.  Ac  yn  enwedig  yn  y  dydd- 
iau  hyn  pan  y  mae  curadiaid  yn  ymweled  ac  yn  proselytio,  y  rhai  sydd  yn 
ymddangos  fel  heb  bulpudau  i  baratoi  ar  eu  cyfer,  ac  felly  a'r  holl 
wythnos  ganddynt  i  ymweled  â  chartrefi  y  bobh  Yr  wyf  fi  weithiau 
wedi  bod  yn  cenfigeanu  wrth  y  rhai  a  allant  roddi  yr  holl  wythnos  i 
ymweled  am  nad  oedd  arnynt  eisieu  gweledigaeth  erbyn  y  Saboth.  Ond 
y  mae  yn  dyfod  yn  fwyfwy  angenrlieidiol  fod  bugail  pob  diadell,  neu  ei 
ddiaconiaid,  yn  galw  yn  fuan  ar  ol  yr  ymwelwyr  hyn,  rhag  i'r  ŵyn  gael 
eu  harwain  ar  gyfeiliorn. 

A  Duw  yn  unig  ẁyr  fel  yr  ydym  yn  diolch  iddo  ac  yn  ei  fendithio  am 
yr  help  a'r  gwasanaeth  parod  a  meddylgar  a  roddir  gan  ddiacon  ffyddlon. 
Y  mae  efe  yn  adwaen  pob  teulu  sydd  yn  perthyn  i'r  gynulleidfa,  fe'i 
croesawir  i'w  cartrefi  oblegid  iddo,  mewn  amseroedd  aethant  heibio,  fyned 
i  mewn  i'w  llawenydd  a'u  tristwch,  mae  y  plant  yn  ei  garu  ac  yn  disgwyl 
am  ei  wên.  Efe  oedd  eu  hathraw  yn  yr  Ysgol  SabothoL  Mae  ganddo 
lyfr  bob  amser  yn  barod,  gyda  gair  o  gyngor  cariadus  i  bob  un  pan  yn 
gadael  yr  hen  gartref  a'r  hen  gyscgr  i  ymladd  brwydr  bywyd.  Mae  y 
gweinidog  yn  achlysurol  yn  derbyn  parsel  di-enw,  llawer  gwell  na 
llythyr  di-euw;  ond  fe  ŵyr  megis  wrth  reddf  o  ble  y  mae  y  llyfrau 
newyddion  neu  yr  anrheg  brydferth  i'w  briod  yn  dyfod.  Y  fath  fenditli 
ydyw  yr  un  diacon  yna  i'r  gynulleidfa, — yn  sirioli  cartref  adfydus  yma 
heddyw,  yn  helpu  teulu  wedi  eu  hamddifadu  draw  yfory,  a  thrennydd  yn 
peri  i  galon  un  o'i  ddisgyblion  yn  yr  Ysgol  Sabothol  wedi  myned  oddi- 
cartref  lawenychu  yn  ei  ymdrech  yn  erbyn  anonestrwydd  mewn  pethau 
bychain,  trwy  dderbyn  llythyr,  gyda  rhywbeth  ynddo  i  felysu  y  cyngor  da. 

Y  mae  rhai  wedi  eu  siomi  yn  y  rhau  f  wyaf  o  eglwysi  am  na  chawsant 
eu  gwneyd  yn  ddiaconiaid  cyn  iddynt  wneuthur  unrhyw  wasanaeth  fel 
aelodau, — gan  beri  i  ddyn  feddwl  am  ddywediad  Oscar  Wilde  am  y 
coegyn,  y  dandij,  "yr  hwn  a  geisiai  fod  ynrhywun  yn  hytrach  na  gwneyd 
rhywbeth." 
i<2 


430  EGLWYS   FYW, 

A'r  perygl  o  golli  dyn  fel  yr  un  da  a  ddisgrifiwyd  o'r  ddiaconiaeth, 
ydyw  fy  nadl  gryfaf  i  yn  erbyu  ail-etlioliad  parhaus  ar  ddiaconiaid.  Fe 
ddadleuir  yn  fawr  dros  bynny  gan  enwad  arall  yng  Nghymru  yn  awr. 
Yr  wyf  yn  addef  fod  Uawer  i'w  ddweyd  drosto.  Y  mae  gan  eglwys, 
meddir,  lawer  ffordd  i  newid  ei  gweinidog;  a  pham  nad  ei  diaconiaid? 
Ac  ychwauegant  ei  fod  yn  dyfod  yn  argyhoeddiad  dwfu  fod  Senedd  o 
saitìi  mlynedd  yn  rhy  hir,  ac  y  rhaid  i  ddynion  ddj-fod  i'r  bleidlais  yn 
fynychach;  fod  hynny  yn  iachus,  ac  yn  creu  brwdfrydedd  newydd;  ac 
fod  ffordd  Lii'  wastad  hebdröad  ynddi  yn  hynod.o  flinderus. 

Yr  un  ddacìl  a  allaf  fi  weled  o'i  blaid  ydyw,  bod  diacon,  wedi  ei 
etholiad,  yn  fynych  yn  bliuo  ar  y  gwaith,  os  nad  ar  y  swydd,  ac  y 
rhoddai  ail-etholiad  iddo  ffordd  barchus  allan  o'r  sefyllfa.  Onid  yw  y 
cri  yn  dyfod  yn  rhy  gyffredin  y  dylai  pob  diacon  fod  yn  ddyn  o  fusnes, 
fel  pe  buasai  pob  eglwys  yn  rhedeg  siop  grefyddol  ?  Gadewch  i  ni  gaeÌ 
dynion  o  fusnes,  yn  sicr,  os  ydynt  yn  meddu  cymhwysterau  y  diaconiaid 
cyntaf — "  gwŷr  da  eu  gair,  llawn  o'r  Ysbryd  G-lan  a  doethineb."  Rhaid 
i  ddynion  o  f usnes  beidio  cael  eu  llyncu  i  fyny  i'r  f ath  raddau  gan  fusnes, 
fel  ag  i  esgeuluso  galwadau  yr  eglwys  arnynt.  Ac  os  mynnwn  i'n 
heglwysi  fod  mewn  cydymdeimlad  a'r  bobl,  rhaid  fod  diaconiaid  o  blith 
y  dosbarth  gweithiol.  Yng  Nghymru  y  maent  gennym  ymhob  egiwys, 
a'r  gweithwyr  ydyw  asgwrn  cefn  ein  cynulleidf aoedd. 

Ymron  yn  yr  holl  eglwysi  Cymreig  y  mae  sedd  diacouiaid  gerllaw,  o 
amgylch  y  pulpud.  Ye  gychwynwyd  hynnymae'nddiauar  yr  egwyddor 
o  gael  y  gwrandawyr  goreu  o  dan  lygad  y  pregethwr  ;  fe  gredid  fod  yi- 
hyawdledd,  nid  yn  unig  yn  y  gwrandawyr,  ond  yn  y  rhan  honno  oedd 
nesaf  at  y  pulpud.  Rhaid  i  mi  addef  nad  ydyw  bob  amser  yn  gweithio 
yn  dda.  Weithiau  y  mae  non-condiidors  yn  sedd  fawr  y  diaconiaid,  yn 
gwrandogydallygaid  cauedig,  acheb  roddidim  ymatebiad  oddieithi  ambell 
i  ddylyfiad  gên,  ymatebiad  na  ysbrydolodd  erioed  eto  unrhyw  siaradwr. 

Pan  mae  y  dylyfwyr  yn  amlhau,  yr  wyf  bob  amser  yn  meddwl  mai  y 
drefn  Seisnig  yw  yr  oreu,  sef  chwalu  y  non-condudors  ymhlith  y  gynull- 
eidfa,  yn  Ue  bod  o  flaen  llygad  y  pregethwr.  Y  mae  rhywbeth  arwyddocäol 
yng  ngeiriau  Crist,  mai  yr  unig  had  y  mae  yr  hauwr  goreu  yn  hau,  sydd 
yn  dwyn  ffrwyth,  yw  yr  hya  sydd  yn  disgyn  ar  ddaear  "  calon  hawddgar 
a  da."  Ni  ddylai  yr  un  dyn  heb  "  galon  hawddgar  a  da  "  fod  yn  agos 
i'r  pulpud,  rhag  iddo  rwystro  i'r  dylanwadau  bendigaid  gyrraedd  y 
gynuUeidfa.  Mae  y  gwaith  mor  fawr  yn  ei  amcan,  mor  ogoneddus  yn 
ei  ganlyniadau,  fel  y  mae  llwyddiant  pob  ymdrech  arall  yn  mynd  yn 
ddim  mewn  cymhariaeth  iddo.  Y  mae  yn  rhy  fawr  i'r  mwyaf  ym- 
roddedig  ar  ei  oreu  beb  wedciau  achydymdeimladpawb  sydd  o'i  amgylch. 
Paul,  yr  hwn  a  wyddai  ei  fod  wedi  ei  alw  i'r  weinidogaeth  gan  Grist  ei 
Hun,  na  flinid  ef  un  amser  ac  na  phetrusai  byth  am  y  gwirioneddau 
mawrion  oedd  yn  gwneyd  i  fyny  yr  Efengyl — Paul  a  ysbrydolid  i 
ysgi'ifennu  epistolau  am  Grist  a'i  waith  na  edy  y  byd  byth  iddynt  farw 
— ac  eto  gwelwch  fel  ymhob  eiiistol  y  mae  yn  erfyn  am  weddiau  pob 
eglwys.  Yr  oedd  y  posibih-wydd  o  fethiant  mor  ofnadwy !  Yr  oedd 
achub  un  enaid  yu  beth  mor  aruthrol  fel  yr  oedd  clychau  y  nef  yn  canu, 
ac  yr  oedd  Uawenydd  yng  ugwydd  angylion  Duw  am  fod  un  Avedi  ei 
achub  i  fy wyd  tragwyddol. 

III. 

Rhaid  i  Eglwys  Fyw  gael  ei  gwneyd  i  fyny  o  Aelodau  byw.  Dylai 
fod  mor  lawn  o  fywyd  fel  y  byddo  pob  aclodau  nadydynt  yn  gyuorthwy- 


EGMVYS   VY\V.  431 

wyi"  yu  ei  gwaith,  yn  syrthio  yraaith  yn  naturiol  fol  dail  meirw  oddiar 
goeden  fyw.  Fe  ddywedwyd  gan  gadeirydd  blaenorol  i'r  Undeb  hwn, 
Dr,  Eustace  Conder,  "  Nad  ellir  symio  i  fyny  egwyddor  sylfaenol 
Annibyniaeth  yn  fwy  cyfiawn  nag  yn  y  mreb  yma,  Rhaid  i  Eglwys 
fyw  gael  ei  gwneyd  i  fyny  o  Gristionogion  byw." 

Y  mae  pob  Cristion  yu  was  i  Grist,  yn  gweithio  drosto  Ef ;  ac  os  nad 
ydyw  yn  weithiwr,  sut  y  gall  fod  yn  was?  Uu  o'r  psthau  mwyaf 
tarawiadol  mewn  cj'sylltiad  â'r  eglwysi  cyntaf  oedd  y  bywyd  a  ym- 
ddanghosai  fel  yu  meddianuu  pawb  oedd  mewu  cysylltiad  â  hwynt. 
Nid  oedd  neb  yn  Uusgedig,  yr  oeddynt  oll  yn  fyw.  Yr  oedd  eglwys  yn 
y  ty,  cynulliadau  i  addoli  ar  ochr  y  bryu,  ac  o  amgylch  y  cycliod  ar  y 
llyn  ;  a  dilyneut  esiampl  y  Meistr  o  bryuuu  cyfleusterau  a  gwueyd 
gwasauaeth  ar  ochr  y  ffordd.  Yr  oeddynt  oll  yn  wneuthurwyr  ac  yn 
weithwyi'. 

Dylai  drychfeddwl  y  0\^audir  o  fod  pob  dinesydd  yn  filwr,  fod  eto 
yn  arwyddair  Eglwys  î'yw !  Ac  ai  nid  dyma  ddirgelwch  llwyddiant 
Byddin  lachawdwriaeth  ? 

Onid  ydym  wedi  bod  yn  rhy  barod  i  edrych  ar  wasanaeth  Oristionogol 
fel  dyledswydd  ychydig  o  aelodau  ymroddgar  ? 

Y  mae  eglwys  o  gant  o  weithwyr  yu  llawer  mwy  effeithiol  er  daioui 
nag  eglwys  o  dri  chant,  gyda  dau  gant  o  rai  heb  fod  yn  gweithio,  neu 
bartneriaid  cwsg.  Y  mae  pob  aelod  segur  yn  creu  awyrgylch  ddrwg 
sydd  yn  ymddaugos  fel  yn  cynhyrchu  segurwyr  ereill,  ac  yn  gefnogaeth 
i  syuiad  cyfeiliornus  am  ystyr  aelodaeth  mewu  eglwys.  Dywedai  y 
sylwedydd  craff,  Mr.  John  Stuart  Mill,  uuwaith :  "  Nid  oes  ar  ddynion 
crwg  eisieu  dim  mwy  i  ddwyn  oddiamgylch  eu  hamcauiou  ua  bod  dynion 
da  3'u  edrych,  ac  yn  peidio  gwneyd  dim."  Ac  mor  boeuus  o  liosog  ydyw 
y  dyuiou  da  ydynt  "  yn  edrych  "  ar  yr  holl  aughyfiawnder,  meddwdod, 
dioddefaint,  tlodi  a  diaflyddiaeth  sydd  o'u  hamgylch,  ac  yn  gwneyd 
dim.  Gynifer  o  eglwysi  sydd,  fel  eglwys  Sardis,  achanddynt  "ychydig 
enwau,"  ond  llawer  o  aelodau  !  Yr  "  ychydig  euwau  "  yn  gweithio  dros 
Grist,  a'r  llawer  o  aelodau  yn  eu  cadw  eu  hunain!  Yr  Ysgol  Sabothol,  y 
cyfarfod  gweddi,  y  hand  of  hope,  a'r  gwahanol  gymdeithasau,  oll  wedi  eu 
gadael  i'r  "ychydig  enwau,"  tra  mae  y  Uawer  o  aelodau  yu  tawelu  eu  cyd- 
wybodau  trwy  dalu  tanysgrifiad,  a  hwnnw  yu  un  pur  aunheilwng.  Rhaid  i 
ni  wylio  rhag  y  perygl  o  droi  eiu  heglwysi  yu  glybiau  comfforddus,  Ue  y 
gall  aelodau  fwyubau  eu  pleserau  meddyliol,  ac  aughofio  y  byd  oddi- 
allau,  a'u  dyledswyddau  at  y  trueiuiaid  a  esgeulusir.  Rhaid  i'n  haelodau 
beidio  meddwl  eu  bod  fel  teitliwyr  ar  ein  hager-lougau  mawi-iou — un- 
waith  y  cymerout  docyu  am  y  fordaith,  nad  oes  gauddynt  ddyledswyddau 
i'w  cyflawni,  ac  os  gofyuir  am  eu  help  y  gallant  ateb,  "  Nid  wyf  fi  yn 
uu  o'ch  dwylaw,  yassenger  ydwyf  fi."  Ond  y  mae  ar  lesu  Grist  eisieu 
dwylaw  a  chalounau.  "  Pa  beth  byunag  yr  ymaflo  dy  law  yuddo  i'w 
wneuthur,  gwna  a'th  hoU  egni."  Nid  oes  aruom  eisieu  passengers  yn 
uuig  yma,  oud  oll  yu  ddwylaw,  ac  â'u  holl  uerth  yn  gweithio  dros 
Grist.  Dywed  y  proffwyd  Micah  wrthym  am  weision  pechod  yu  ei 
ddydd  ef,  ac  y  mae  lawu  mor  wir  yn  yr  eiddom  ui,  "Eu  bod  yu 
gwneuthur  drygioni  â'r  ddwy  ddwylaw  yn  egniol."  Nid  gydag  un  llaw, 
nid  gyda'r  ddwy  law  yu  ddifater,  ond  gyda'r  ddwy  law  yn  egniol.  A 
sut  y  gallwn  ddisgwyl  ennill  y  byd  yma  yn  ol  i  Grist  trwy  aelodau  gyda 
dwylaw  segur  a  breichiau  plethedig,  gau  adael  pob  ymdrech  Gristionogol 
i'r  "  ychydig  euwau,"  yr  "  eglwys  o  fewn  yi'  eglwys  "? 


432  EGLWYS  Fyw. 

Dyma  ydyw  ein  gwenclid  yr  amser  presennol,  fod  cynifer  yn  ein 
heglwysi  sydd  wedi  addunedu  fíyddlondeb  i  Grist,  ond  yr  oU  wedi 
terfynu  yu  yi'  adduned  o'r  broffes  G-ristionogol.  Clywsom  yn  fynych  un 
o'r  aelodau  hyn  yn  gwneyd  addewid  fawr  o  ffyddlondeb  yn  y  dyfodol, 
ond  yna  bob  amser  y  terfyna,  gan  ein  hadgofio  am  yr  agerlong  fechan 
honno  y  darllenasom  am  dani  a  feddai  y  fath  anferth  chwibaniad  fel  y 
treuliai  ei  holl  ager  pan  chwibanai,  ac  yna  y  byddai  raid  iddi  sefyll. 
Onid  ydych  yn  aduabod  y  dyn  ?  Adduneda  heno  y  dilyna  Grist  pe  bai 
bawb  yn  ei  adael,  ie  hyd  angeu ;  ac  yn  y  man  chwi  a'i  cewch  yn  ym- 
dwymuo  wrth  ochr  y  tân,  wedí  gadael  Crist  pan  ar  ei  brawf, — yr  oll 
wedi  mynd  yn  y  chwibauiad. 

Ac  onid  oes  aelodau  o'r  fath  yn  ein  hoU  eglwysi,  yn  addaw  ffyddlon- 
deb  mawr  i  Grist  a  dynoliaeth,  a'r  oU  yn  terfynu  yn  yr  addewid  ?  Os 
ydy w  y  rhai  hyn  yn  Gristionogion, — nad  ydyw  eu  crefydd  yn  costio  dim 
i'w  pocedi,  eu  meddwl,  neu  eu  hamser, — yna  beth  yw  rhai  fel  Moffat, 
LÌYÌngstone,  a  John  Wüliams,  a  abei-thasant  hyd  yn  oed  eu  bywyd  dros 
Grist  ? 

Pa  fodd  y  gallwn  gydrestru  dan  yr  enw  Cristion  yr  un  na  wna  un 
aberth  o  gwbl  dros  ereill,  a'r  un  sydd  yn  ei  roddi  ei  hun,  ei  fywyd,  dros 
ereill  ?  Mae  yn  amhosibl.  Nid  y w  y  cyntaf  yn  eiddo  Kf ,  oblegid  y 
mae  heb  "  Ysbryd  Crist." 

E,haid  i'r  gwaith  mawr  a  gogoneddus  hwn  o  gyfnewid  dynion,  a 
Ohristioneiddio  y  paganiaid  o'n  hamgylch,  gai  tref  ac  oddicartref,  ddyfod 
yn  uchelgais  pob  Cristion  proffesedig.  Rhaid  i  bob  aelodau  ymuno  â'r 
"eglwys  o  fe-wn  yr  eglwys,"  a  gweithio  "â'r  ddwy  ddwylaw  yn  egnioL'' 
A  rhaid  iddo  ddyfod  yn  waith  yr  eglwys,  ac  nid  rhan  fechan  o'i  gwaith. 

Y  fath  alluoedd  cuddiedig  sydd,  'ie  yn  awr,  yn  y  rhan  fwyaf  o'n 
heglwy^si,  pe  yn  unig  y  gwnaem  ddefnydd  o  honynt !  Y  fath  dalentau 
na  alwyd  allan  sydd  ymysg  ein  pobl  ieuainc  !  Mor  araf  ydym  wedi  bod 
mewn  gofyn  i'r  chwiorydd  ein  cynorthwyo,  er  ein  bod  yn  darllen  am 
ddiaconesau  yn  yr  Eglwys  foreuol,  ac  er  nad  ydym  yn  darllen  am  yr  un 
ferch  oedd  yn  angharedigneu  yn  anffyddlon  i  Gristtra  yma  ar  y  ddaear. 
Yr  oedd  dynion  yn  ddieflig  yn  eu  creulondeb  tuag  ato  Ef,  ond  ni  ddarfu 
i  un  ferch  ei  fradychu,  ei  watwar,  ei  adael,  na  phoeri  i'w  wyneb.  Darfu 
i  lawer  o  houynt  ei  siiioli  pau  ar  ei  fíordd  i'r  groes,  gan  olchi  ei  draed  â 
dagrau  cyn  i  ddynion  yrru  hoelion  iddynt,  gan  eneinio  ei  ben  â'r  perarogl 
gwerthfawr  o  flaen  y  drain  â'r  rhai  y  darfu  i  ddynion  ei  goroni  Ef. 
Wylent  gydag  Ef  ar  ei  ffordd  i  Galfaria,  ac  yr  oeddynt  yn  ffyddlon  iddo 
byd  y  diwedd.     Ac  onid  ydynt  yn  ffyddlon  a  phur  iddo  Ef  eto  ? 

Pam,  ynte,  y  buom  ni  eyhyd  yn  galw  am  eu  gwasanaeth  ? 

A  dywed  rhai  wi'th  ein  pobl  ieuainc  ein  bod  yn  gofyn  gormod  oddi- 
wi'thynt ;  fod  y  nôd  yn  rhy  uchel.  Na  chredwch  hwyut,  ond  codwch  a 
chynorthwywch  ni  yn  y  gwaith  mawr  hwn.  A  phe  chwarddent  pan 
aberthwch  bleser  i  ddyledswydd,  ac  y  profwch  eich  cariad  at  Grist  trwy 
eich  cariad  at  ddynion,  na  ofelwch.  Yr  ydych  chwi  yn  perthyn  i  eneidiau 
proffwydol  y  gorffennol,  yi'  ydych  yn  ci'edu  gyda  hwynt  mewn  amser 
gwell  i  ddyfod, —  auiser  heb  drosedd  ac  eisieu,  heb  anwybodaeth  ac 
anghymedroldeb.  Yr  ydych  wedi  cymeryd  eich  lle  yng  ngorymdaith 
ardderchog  y  rhai  a  roddasant  eu  bywyd  er  dwyn  i  mewn  yr  oes  well,  a 
bydd  tragwyddoldeb  yn  eiddo  i  chwi  ilawenychu  gyda  hwynt.  "  A  byw 
fyddwch  chwithau  "  oedd  addewid  y  Gwaredwr  wedi  adgyfodi  i  bob  un 
sydd  wedi  dyf od  3  n  un  ag  Ef ,  nid  f el  y  gangen  wy wedig  hcb  ffrwyth  ac 


EGL-WYS  FYW.  433 

yn  syrthio  oddiar  y  p^oeden  ;  ond  "  a  byw  fyddwcli  chwithau  "  fel  y  mae 
y  gaugeu  yu  fyw  sydd  jti  dal  wrth  y  winwyddeo,  sydd  yu  anadlu  ymhob 
deileu,  sydd  yn  plygu  dau  bwysau  ei  ffrwyth,  ac  yu  ddigou  isel  i'r 
plentyn  dynnu  ei  gwerthf  awr  rawnwin.  Gadewch  i  ni  gael  eglwysi  by  w 
wedi  eu  gwneyd  i  fyny  o  aelodau  byw,  ac  fe  ddywed  hynny  ar  ein  hoU 
genadaefchau  ;  fe  rydd  i  ni  weithwyi'  Cristiouogol  byw,  cenhadon  i 
gymydogaeth  pob  eglwys ;  a  pheth  y  mae  eglwys  da  os  nad  ydyw,  fel 
ffyunon,  yn  fendith  i'r  fau  lle  y  mae?  Fe  ddiogela  y  bywyd  yma  i  ni 
gyfraniadau  digouol  at  holl  amgylchiadau  yr  eglwys  a'i  gwaith  mawr. 
Yna  fe  fydd  cymwynasgarwch  yn  mwy  na  dal  ei  thir  yn  erbyu  rhysedd.  Y 
mae  Duw  wedi  cyflawui  ei  rau  Ef  trwy  roddi  helaethrwydd  o  foddion  i 
Gristionogiou,  ac  nid  oes  arnom  eisieu  yu  awr  ond  y  bywyd  ysbrydol  i 
fyned  i  lawr — i  lawr  o  r  pen  i'r  galon,  i  lawr  o'r  galon  i  boced  pob  dynion 
ariannog,  fel  ag  i  beri  iddynt  roddi  eu  harian  yn  y  banc  diogelaf  a  goreu 
yn  y  byd,  gwneuthur  daioni  i  bawb. 

IV. 

1.  Pa  fodd  yr  ydym  i  sicrhau  y  bywyd  hwn  ?  Os  ydyw  yr  eglwysi 
yn  coUi  eu  gafael  ar  gynifer  y  dyddiau  hyn,  y  mae  yn  dyfod  ein  dyled- 
swydd  gyntaf  i  chwilio  allan  y  rheswm  am  hynny.  Pa  bethau  sydd  yn 
atal  Ihfìad  mwy  Uawn  o  fywyd  dwyfol  i'n  heglwysi  ?  Y  mae  perffeith- 
rwydd  eglwys  Gristiouogol;  fel  rhan  o  deyrnas  Dduw,  yn  cael  ei 
ddangos  gan  Paul  yn  ei  Epistol  at  y  Ehufeiniaid,  ac  ni  ellir  gwella 
arno.  Mae  ei  haelodau  i  fyw  i  gyfiawnder,  tangnefedd,  a  llawenydd.  A 
dywed  Esgob  Westcott  mai  cyfiawnder,  taugnefecid,  a  Uawenydd,  ydyw 
y  cyfieithiad  Cristiouogol  o  gydraddoldeb,  rhyddid,  a  brawdgarwch, 
ymha  un  nad  oes  dim  o'r  hen  wiriouedd  yn  cael  ei  goUi,  ac  y  mae  yr  oU 
yu  cael  ei  weddnewid.  Yr  hyn  sydd  wedi  Uesteirio  dylanwad  a  chynnydd 
Cristionogaeth  yn  y  gorffennol  ydyw  diffyg  sêl  dros  gyfìawnder,  dros 
danguefedd,  a  thros  laweuydd. 

Phaid  i  bob  Eglwys  sydd  yn  dymuno  bod  yn  aUu  byw  ddweyd  dros 
Gyfiatünder.  Ehaid  i'w  haelodau  wneyd  yr  hyn  y  mae  Duw  yn  gymer- 
adwyo,  a  dysgu  ufuddhau  iddo  Ef,  a  gwneyd  yr  hyn  sydd  iawn.  Y  mae 
rhywbeth  ymhob  dyn  sy'n  ymateb  i'r  apêl.  Gwnewch  yr  hyn  sydd 
iawu.  Gwnewch  eich  dyledswydd.  Mae  gan  yr  oes  yr  ydym  yn  byw 
ynddi  lawer  o  ddiffygion,  ond  y  mae  ganddi  yr  un  rhagoriaeth  hwn,  ni 
aU  oddef  ffug.  Y  mae  yn  tynnu  ymaith  y  mAvgwd,  a  myn  weled  y  peth 
sydd  islaw.  Ymogonedda  mewn  ffeithiau,  ac  ni  wna  ond  chwerthin  am 
ben  cglwysi  sydd  yn  gwneyd  haei'iadau  mawrion,  ond  heb  ddangos  ond 
ychydig  neu  ddim  sél  dros  gyfiawnder.  Y  mae  yn  gwawdio  crediniaethau 
hanerog  a  seremoniau  gweigiou.  Y  mae  yn.  profi  pob  peth,  ac  yn  dal  yn 
unig  yr  hyn  sydd  dda.  A  rhaid  i  eglwys  fod  yn  dda  i  rywbeth  mwy 
nag  i  ddarlunio  bywyd  fel  pererindod  trwy  anialwch  yma  i  Baradwys 
draw,  a  gadael  y  byd  hwu  i'r  diafol  a'i  wasanaethwyr.  Mae  yr  eglwys 
yma  i  gyfuewid  y  byd  hwn  yn  Baradwys,  cael  gwared  o'i  ddeddfau 
anghyfiawn,  cyfuewid  ei  arferion  niweidiol,  cUrio  ei  lieolydd  o  bob 
fíi'eidd-derau  sydd  yn  Uygru.  Aphafodd?  Trwy  droi  i  ymarferiad 
yr  hyn  y  proffwydodd  Duw  y  byddai  ei  Eglwys,  "  Dy  bobl  a  fyddaut 
gyfiawu  oU." 

Tybier  fod  aelodau  pob  eglwysi  Cristionogol  wedi  amcanu  at  wneyd 
hyn,  dyweder  am  yr  hanner  can  mlynedd  diweddaf ;  y  fath  gyfnewidiad 
a  wnelsai  mewn  hanes  Eglwysig  !     Yn  Ug  haues  cweryla  ac  erledigaeth, 


434  EGL-WYS  FYWé 

fe  fuasai  yu  haiies  uu  g^-mdeithas  yn  gweithredu  er  cj-fìawnder  rhwng 
dyn  a  dyn  ymhob  cyfeiriad,  teilwng  o'r  euw  Teyrnas  Dduw, — yn  ddadl 
fyw,  auwrthwyuebol  i  argyhoeddi  pawb  fod  y  Crist  Byw  yn  cyflawui  ei 
addewid,  "  Wele  yr  wyf  fi  gyda  chwi  bob  amser."  Yr  wyf  yu  credu 
fod  Uawer  camwri  mawr  i'w  iiuioui,  a  diwygiadau  mawrion  i  gael  eu 
dwyu  oddiamgylch  cyn  diwedd  y  ganrif  hon.  Fel  aelod  o  Gyngor  Sirol 
am  dair  blynedd,  yr  wyf  yn  teimlo  yn  argyhoeddedig  pan  fydd  yr  hedd- 
geidwaid  yn  gwbl  dan  ìywodraeth  y  Oynghorau  hyn  y  bydd  meddwdod 
cyhoeddus  a  phuteiudra  cyhoeddus  wedi  eu  gyrru  o'n  hcolydd.  Ac  yn 
sicr  y  mae  hawliau  llafur  a  chyfalaf  i'w  setlo  mewn  rhyw  ffordd  f wy  Crist- 
ionogol  na  rhuthro  i  arfau  a  thywallt  gwaed,  fel  y  gwnaed  yn  ddiweddar 
yn  America.  Y  mae  mân  ryfeloedd  cartrefol  fel  y  rhai  hyn  yu  gwatwar 
ein  Cristiouogaeth.  Pe  byddai  i'n  holl  eglwysi  oud  yn  unig  ymunoi  beri 
eu  bod  yn  dweyd  dros  gyfiawnder  am  yr  hanner  can  mlynedd  nesaf,  fe 
fyddai  i  hynny  daflu  yr  lianuer  can  mlynedd  diweddaf  yn  gwbl  i'r  cysgod. 

Cyfiawnder,  Tangnefedd.  Rhaid  i  ddiffyg  taugnefedd  beidio  amddifadu 
yi*  eglwys  o'i  bywyd.  Hi  wnaetli  yu  ysblenydd  yn  nyddiau  erledigaeth, 
er  bod  ystormydd  oddiallan,  am  fod  perffaith  dangnefedd  oddimewn. 
Ond  ni  ddarfu  iddi  erioed  gyflawni  ei  chenhadaeth  pan  oedd  ymrauiadau, 
cynhenuau,  ac  ymrafaeliou  oddimewn.  Y  mae  ein  gelyn  cyfrwys  yn 
deall  yn  dda  y  drefn  o  "  wahanu  a  gorchfygu."  Nid  yw  y  gwlith  oddi 
uchod  byth  yn  disgyn  mewn  ystorm,  ac  y  mae  pob  ymrysoniadau  yn 
gyrru  ymaith  y  golomen  nefol.  Ni  ddjdai  fod  byth  yn  haws  arwain 
bywyd  crefyddol  y  tu  allan  i'n  heglwysi  nag  o'u  mewn ;  oud  y mae  yn  haws 
pan  nad  all  aelodau  gadw  danodd  eu  hysbryd  o  gythrudd-der,  o 
fympwyon,  ac  o  or-deimladrwydd,  er  mwyn  heddwch  yr  eglwys. 
"  Nyni  a  wyddom  ddarfod  ein  symud  ni  o  farwolaetli  i  fywyd,  oblegid 
ein  bod  yn  caru  y  brodyr."  Prawf  y  "  bywyd"  ydyw  "  cariad,"  ac  os 
na  all  unrhyw  uu  gadw  danodd  ei  ddigter  er  mwyn  cariad  tangnefedd,  y 
mae  heb  fywyd.  Ac  yn  ei  wreiddyn  y  mae  bywyd  yn  arwyddo  cariad. 
Dywed  George  Macdonald  "Nad  ydych  yn  gyfiawn  at  unrhyw  ddyn 
oddiwrth  yr  hwn  yr  ateliwch  eich  cariad."  Yr  wyf  yu  addef  fod  yu  dra 
anhawdd  caru  yr  oll  o  rai  CristioLogion  aunymunol.  Nid  wyf  fi  byth 
yn  ceisio.  Nid  wyf  ond  yn  ceisio  caru  yr  hyn  sydd  dda  ynddyut — ac  y 
mae  bob  amser  ryw  dda  ymliob  Cristion — ac  yr  ydwyf  yn  ysgwyd  Uaw 
â'r  "  ychydig  ddaioni  ynddynt,"  ac  yn  gweddîo  am  i'r  cyfan  ddyfod  fel 
yr  ychydig  hwnnw. 

Cyfiawnder,  Tangnefedd,  a  LUmenydd  !  Y  mae  arnom  eisieu  mwy  o 
ysbryd  llawenhau  y  Cristionogion  boreuol  yn  ein  heglwysi.  Lawned 
yw  epistolau  Paul  o  alwadau  i  lawenydd  ac  i  "  lawenhau  yn  yr  Ar- 
glwydd."  Beth  a  olyga?  Hyn.  Fe  wyddai  Paul,  fel  pob  arweinydd 
mawr,  y  rliaid  i  ddyuion  gael  eu  calonogi  i  fuddugoliaethau  mawrion. 
Golygai  llanw  eu  calonnau  ag  ofn  a  gwan-obaitli  golli  y  frwydr.  Yr  oedd 
y  Cristionogion  boreuol  hyn  yn  llawenhau  mewn  gorthrymder,  yn  canu 
yn  y  carchar  nesaf  i  mewn,  nes  yr  oedd  hyd  yn  oed  y  muiiau  yn  dawnsio 
i'w  cân  ;  ac  wedi  colli  y  cwbl,  llawenhaent  yn  yr  Arglwydd .  f el  yn  meddu 
yr  oll  ac  am  byth,  yuddo  Ef.  Yr  oedd  y  fath  grefydd,  lawn  o  obaith  a 
llawenydd  calon,  yu  ei  hargymell  ei  huu  i  filoedd  o'u  hamgych,  ac  fe'i 
hychwancgid  i'r  Arglwydd  ac  i'w  eglwys.  Dywedodd  un  o  weiuidogion 
mwyaf  Ilwyddiaunus  ein  hamser  Fod  ei  eglwys  ef  yn  eglwys  oeddyncanu. 
Ai  ni  allem  ni  wneyd  yr  eiddom  ninnau  yn  eglwysi  fo  yn  canu  ac  yn 
llawenhau? 


EGLWYS   FYW.  43è 

Fe  olygai  liyu  edrycli  yn  fwy  fwy  at  lesu,  oblcgid  y  mae  llawenliau 
yn  amhosibl  wrtli  edryclii  ni  ein  hunain.  Yr  oedd  yrhen  Gristionogion 
yn  sicr  yn  Hawenhau,  ond  nid  am  ddim  a  welent  ynddynt  eu  hunain. 
Llawenhaent  yn  yr  Arglwydd.  Yr  oedd  Efe  wedi  dileu  y  gorffeunol 
tywyll,  yr  oedd  y  cymyhin  wedi  myned,  a  gallent  hwythau  ymddigrifo 
yn  heulwen  ei  bresenolJeb  Ef.  Yr  oedd  y  presennol  yn  llawn  o  help  ; 
Efe  ydoedd  "  eu  braich  bob  bore ;"  ac  yr  oedd  eu  dyfodol  yu  Uawn  o 
obaith  ao  o  etifeddiaetli  y  saint  yn  y  goleuui. 

Y  mae  dyuion  ymhob  man  yn  edrycli  am  yr  hyn  a  alwant  yn  hapus- 
rwydd.  Danghosed  pob  eglwys,  pob  Cristion  iddynt,  fod  y  bywyd 
gwynfydedig  a'r  ysbryd  llawen  i'w  gael  mewn  ymddiried  yn  yr  Arglwydd 
lesu  Grist  a'i  wasanaethu  Ef. 

Nid  oes  hiwenydd  i'r  hunauol.  Ni  allai  brawd  hynaf  yr  afradlon 
fwynliau  y  wledd,  y  llawenydd,  a'r  Uonder.  A  wyddoch  chwi  pam  ? 
Am  nad  aeth  erioed  aUan  i  edrych  am  ei  frawd,  ac  i'w  ddwyn  yn  ol, 
Pe  buasai  ddim  oud  wedi  mynd  i'r  wlad  bell  i  chwilio  am  dano  a'i  ddwyn 
adref  drachefn,  fe  fuasai  yn  dawnsio  yn  y  wledd,  ac  yn  gwneyd  i'r  hen 
gartref  adsain  gan  ei  lawenydd,  ac  fe  fuasai  wedi  ei  lanw,  uwclilaAV  y 
cwbl,  â  llawenydd  yr  Argiwydd. 

2.  Mewn  trefn  i'n  Heglwysi  fod  yn  rhai  byw,  rhaid  i  ni  gredu  yu  un 
ffynhonnell  bywyd  ysbrydol, — gallu  bywhaol  Ysbryd  Duw.  Nid  ydyw 
y  dyn  hunan-ddigonol  byth  yn  ei  dderbyn,  nid  ydyw  yr  eglwys  hunau- 
foddlonol  byth  yn  ei  gael.  A'r  nerth  yma  o'r  uchelder  sydd  arnom 
eisieu  fwyaf  oll  y  dydd  hwn.  Mae  yr  Eglwys  yn  gyfoethocach  mewn 
dynion  a  moddion  nag  y  bu  erioed ;  y  mae  ganddi  drefuiadau  mwy 
ardderchog,  mwy  o  ddysg  a  diwylliad  nag  a  fu  ganddi  o  gwbl.  Nid 
ydy w  y  pethau  hyn  ond  y  peirianwaith ;  mae  arnom  eisieu  nerth  i  ysgogi 
y  cwbl;  mae  arnom  eisieu  digon  o  fywyd  i  wneyd  i'r  dynion  meirw  o'n 
hamgylch  yn  fyw  i  Dduw  ac  i  ddyledswydd.  Heb  hyn  nid  yw  yr 
Eglwys  ond  cwbl  ddinerth,  am  ei  bod  heb  eí  gwir  fyicijdei  hun. 

Yr  ydym  yn  sôn  am  amseroedd  apostolaidd  a  thâuau  Pentecostaidd  ; 
ond  a  oes  iiurhyw  reswm  pam  na  chaem  ddylauwadau  mwyaf  nerthol  yr 
amseroedd  hynuy  drachefn  ?  Mae  yn  sicr  nad  ydyw  y  gallu  wedi  ei 
ddysbyddu,  ac  nad  ydyw  y  tâu  wedi  diffodd. 

Yr  wyf  fi  yn  dyfod  o  wlad  y  diwygiadau,  ac  er  ein  bod  yn  edrych  at 
y  Senedd  yn  awr  i'n  gwared  oddiwrth  ymryson  rhyfelocdd  y  degwm  a 
Ssfydliad  anghyfiawn  a  gorthrymus,  yr  ydym  yn  edrych  yn  uwch  na  St. 
Stephen  am  fywyd  a  uerth  i'n  heglwysi  i  gyfarfod  yr  argyfwug  sydd 
o'n  blaen. 

Y  f ath  amcan  ardderchog  yr  ydym  yu  gweithio  er  ei  gyrraedd.  Un 
eglwys  gyffredinol  i  Grist,  eglwj^s  cyfiawnder,  tangnefedd  a  llawenydd, 
a  Uawn  o'r  Ysbryd  Glân  !  Dyma  yr  Utopia  gyutaf  a  mwyaf  gogoueddus. 
Pwy  na  chymerai  ei  safle  wrth  ochr  Crist  i'w  dwyu  i  mewu  ?  A  gogon- 
iaut  Crist  a'i  Efengyl  ydyw,  eu  bod  yn  gaUuogi  yr  isaf  i  wneyd  yr  hyn 
nad  all  ond  arwr  wneyd  hebddynt.  Edrychwch  ar  y  glowyr  acw  yn 
Nyffryu  Ogmore,  fel  y  rhoddent  eu  bywydau  er  mwyn  achub  eu  cyd- 
ddyniou.  Y  maent  bron  i  gj^d  yn  aelodau  o  eglwysi  Cristionogol,  ac  y 
maeut  wedi  eu  gwneyd  yn  arwyr  trwy  ddylanwad  íesu  a'i  groes.  Oblegid, 
wedi'r  cwbl,  fel  y  dywed  Father  Didon :  "  lesu  Grist  ydyw  enw 
mawr  hanes.  Y  mae  ereiU  er  mwyn  pa  rai  y  bu  dynion  farw; 
Efe  yn  unig  a  wasanaethir  gan  bob  pobl,  ymhlith  yr  hoU  genhedloedd, 
a  phob  amser. 


436  EGLWTS  Frw. 

Fy  anwyl  frodyr,  ni  allaf  derfynu  fy  anerchiad  lieb  gyfeirio  yn  "bur 
fyr  at  y  brodyr  enwog,  ein  Iiarweinwyr  yr  ymddiriedem  ynddynt,  a 
goUasom  er  ein  cyfarfodydd  jm  mis  Mai. 

Un  prawf  mawr,  sut  bynnag,  b'^d  cin  lienwad  o  Dduw,  yàyw  y 
gwŷr  anrbydeddus  a  ddyry  i  hì  i  wasanaetliu  ein  heglwysi,  y  rliai 
ydynt  barod  i  fyw,  dioddef,  a  marw  er  belpu  i  ddwyn  i  mewn  deyrnas 
ogoneddus  Crist. 

Y  pregethwr  "Undeb"  cyntaf  a  glywais  i  oedd  Dr.  Eustace  Conder, 
yr  hwn,  am  wyth.  mh'nedd  a  deugain,  a  lanwodd  sefyllfa  o  ddylanwad 
enwog  yn  ein  heglwysi;  gẃr  o  gralîder  ysbrydol  nodedig  a  diwylliad 
mawr,  a  gweithiau  cyhoeddedig  yr  hwn  a  ddarllennais  jn  dda  byth  er 
pan  glywais  y  pregethwr.  Yn  swyddYork,  lle  y  treuliodd  un  mlynedd 
ar  ddeg  ar  hugain  o'i  fywyd  defnyddiol,  ni  raid  i  mi  ddweyd  ychwaneg; 
gwyddoch  am  ei  wasanaeth,  a  pha  fodd  i  gadw  ei  goíîadwriaeth  yn 
fytliol  wyrdd.  A  Henry  Simon,  rhodd  arall  o  Gfymru  i'r  eglwysi 
Seisnig ;  gweinidog  duwiol  ac  ymroddedig,  traethiadaii  yr  hwn  oedd 
mor  awgrj'miadol  fel  jr  agorent  ffyi-dd  hyfryd  i'r  dychymj^g  grw,ydro 
ymhellach  na  dim  a  ddywedai.  A  Dr.  John  Thomas,  yr  ail  o'n  Gjtl- 
Gadeh'wyr,  wedi  ei  alw  adref  mewn  llai  na  chwe  mis,  yr  hwn  a  roddodd 
y  rhan  oreu  o'i  fy wyd  i  ddylanwadu  er  da  ar  ddinas  Seisnig  Liyerpool. 
Nid  oes  neb  yma  a  ŵyr  yn  well  na  mi,  oeddwn  yn  aelod  o'i  eglwj's  am 
flyn^'ddoedd,  mor  bureiddiol  a  dyrchafedig  oedd  y  dylanwad  hwnnw. 

Yr  oeddwn  yn  sefyll  o  flaen  St.  George's  Hall  yn  Liverpool  pan 
oedd  y  dyfroedd  cyntaf  o  Lyn  y  Fyrnwy  yng  Ngogledd  Cymru  yn 
rhutliro  i  mewn,  gan  neidio  i  fyny  yn  y  fí'ynhonnau  o  tìaen  y  Neuadd. 
Mi  feddyhais  am  y  geiriau  nododig  hyn  o  eiddo  Theodore  Parker : — 
"  Y  mae  eglwys  neiUduol  yn  ffodus  os  gall  gael  gŵr  crefyddol  enwog 
fel  ei  dj^sgawdwr, — gẁr  o  athrylith,  cymeriad  mawr,  a  bywyd  mawr. 
Y  mae  fel  cael  llyn  mawr  i  redeg  trwy  fil  o  bibellau  i  heolydd  ac 
ystrydoedd  diuas  fawr;  dwfr  y  mynyddoedd  yn  byrlymu  i  fyny  i 
drigleoedd  budreddi  ac  afiechyd."  Meddyliwn  am  y  pregethwr  a 
ddygasid  o'r  un  whad  i  bulpud  oedd  gerllaw  a  ddylanwadai  ar,  ac  a 
lanhûi  fìloedd  o  fy wydau,  gan  wneuthur  hoender  ieuenctid  yn  ddisglaer 
a  siriol,  a  íîydd  yr  oedrannus  yn  gryfach  yn  ei  gafael  ar  lesu ;  yn 
gwncyd  bywydau  pawb  yn  gyfoethocach  iddynt  eu  hunain  ac  i  ereiU, 
gan  lanw  eu  cartrefi  â  "  phrydferthwch  saneteiddrwydd  "  a'u  troi  tua'r 
nefoedd,  fel  y  byddai  jîob  cartref  daearol  yn  wjniebu  ar  gartref 
tragwyddol  Tad  yr  lesu.  A  thra  y  bydd  y  íîrydiau  pur  grisiahaidd  yn 
rhedeg  i  mewn  o'r  bryniau,  felly  y  hjáà  i  ddylanwad  y  fath  fywj^dau 
ddweyd  ar  yr  oll  o'r  dj^fodol,  gan  wneyd  y  ddaear  yma  yn  etifeddiaeth 
gyfoethocach  a  mwy  ardderchog. 

Y  mae  wedi  bod  i  mi  yn  awgrymiad  melus  o  eiddo  rhyw  esboniwr 
fod  yr  enwau  a  roddir  i'r  Grwaredwr  gan  Esaiah — "  A  gelwir  ei  enw 
ef  Ehyfeddol,  Cynghorwr,  y  Duw  Cadarn,  Tad  Tragwyddoldeb,  Tyw;)^sog 
Tangnefedd" — i  gael  eu  harddangos  a'u  hegluro  yn  hanes  yr  egiwys, 
nid  oll  ar  imwaith,  ond  enw  newydd  ar  gj'fer  pob  cjrfnod  newydd. 

Ar  unwaith  yr  oedd  ci  enw  yn  "  Rhyfeddol," — rhyfeddol  yn  ei  berson 
ac  yn  ei  fywyd  o  gymwynasgarwch ;  Mab  y  Dyn  yn  dwyn  i  mewn 
frawdüliaeth  pob  dyu,  a'r  ddaear  ucwydd  ag  oedd  i  fod  ;  ac  oll-ryfeddol 
yn  ei  farwolaeth  a'i  adgyfodiad  buddugoliaethus,  gan  ddwyn  i'r  golwg 
y  nefoedd  newydd.  Yna  fe  ddaeth  ei  aü  enw  o  "  Gynghorwr,"  a'i  gan- 
Ìynwyr  a    elent  i  bob  man,   gan  gynghori  pawb   "i  lynu  wrth  yr 


RÜYDDID    Y   EHYW   l'IÍNYWAÌDD.  437 

Arglwydd."  Yna  y  mae  yn  ymddangos  fel  y  '^Duw  Cadarn,"  gan 
gynnal  arddcrchog  lu  y  mertliyri  yu  y  deng  erledigaeth  greulawn.  Ac 
yn  awr  yn  ein  dydd  ni  y  mae  y  "  Tad  Tragwyddol "  yn  cael  ei  ddat- 
guddio,  ei  bregethu,  a  chredu  ynddo  yn  fwy  nag  erioed.  A  dywedodd 
Maurice  yn  wych  "  Nad  oes  brawdoliaeth  heb  yr  un  yn  Dad  iddi."  Ond 
y  mae  y  pumed  enw  i  gael  ei  weithio  i  hanes  y  dyfodol :  "  Tywysog 
Tangnefedd" — tangnefedd  rhwng  dyn  a  Duw,  tangnefedd  rhwng  dyn  a 
dyn,  rhwug  meddwl  a  chydwybod.  Mwy  na  hynny,  "  Ac  ni  ddysgant 
ryfel  mwyach."  Ac  mor  sicr  a  bod  y  geiriau  yn  llyfr  Duw,  fe  fydd  i 
Dywysog  Tangnefedd  eu  gwnej^d  yn  wir.  Ac  fely  mae  Mr.  Greg,  yn  ei 
"Enigmas  of  Life,"  yn  nodi,  Fel  y  gwna  hyn  i  ffwrdd  â  "  phoblogaeth 
anferth  "  o  ddpiion  segur  ar  for  a  thir,  ac  felly  â  phuteindra  a  meddw- 
dod,  a'r  holl  ddrygau  sydd  yn  eu  dilyn.  Ac  y  mae  yn  dyfod.  Fe  fydd. 
i  eglwysi  byw  brysuro  y  dydd.  Fe  fydd  darganfyddiadau  gwyddoniaeth 
y  fath  fel  y  daw  offer  dinystr  yn  rhy  ofuadwy  i  unrhyw  genedl  "ddysgu 
rhyfel  mwyach."     Felly  gadewch  i  ni  weithio  ymlaen, 

Xes  na  clu^rir  mwy  ddrwm  rhyfel,  ac  na  ledir  baner  gwŷd 
Yn  seuedd  dy  dynolryw,  yug  ughyughreiriad  mawr  y  byd. 

"  Yna  y  seithfed  angel  a  udgana  gan  ddywedyd,  Aeth  teyrnasoedd  y 
byd  yn  eiddo  i'n  Harglwydd  ni,  a'i  Grrist  Ef,  ac  Éfe  a  deyruasa  yn  oes 
oesoedd." 


RHYDDID  Y  RHYW  FENYWAIDD. 

Rhyddid  !  yw  fy  arwyddair, 
Trwy  y  byd  gwynfyd  a  gair  ; 
Ehyddid  i  holl  ryw  Efa, 
Rhyddid,  0  Rhyddid  barhâ  ! 

Gair  bendigedig  yw  y  gair  Ehyddid  ;  gair  sydd  yn  peri  i  ni  feddwl  am 
y  pysgod  yn  chwareu  yn  y  môr  mawr  Uydan,  a'r  adar  yn  ehedeg  yn  yr 
awyrgylch  ddidcrfyn.  Ond  y  mae  yu  air,  ysywaeth,  na  bu  a  wnelai  y 
Ehy  w  Fenywaidd  nemawr  ag  ef  ara  oesoedd  lawer.  Erbyn  hyn,  o  fawr 
drugaredd  ein  Tad  Nefol,  y  mae  yr  Efengyl  wedi  estyn  rhyddid  i'r  rhyw 
fenywaidd. 

Yn  ol  y  rhyddid  a  fwynha  y  merched  mewn  teyi-nas,  y  mae  bamu 
maint  gwareiddiad  y  deyrnas  honno.  Y  mae  hyn  yn  amlwg  ond  taflu 
golwg  ar  y  byd.  Y  fath  wahaniaeth  a  welir  yug  nghyflwr  gwledydd  y 
gorllewin,  ragor  y  rhai  dwyi-einiol ;  rhwng  Lloegr  a  Phersia !  xn  y 
flaenaf,  lle  y  mae  y  merched  yn  rhydd  a  pharchus,  y  mae  addysg  yn 
uchel,  masnach  yn  cynliyddu,  crefydd  yn  ff'ynnu,  a  thòn  cymdeithas  yn 
bur  a  diwylliedig.  Yn  yr  olaf,  lle  mae  y  merched  yn  gaethion,  y  mae 
gwareiddiad  yn  isel,  a  phob  ymgais  at  wella  cymdeithas  yn  cael  ei 
gaethiwo  megis  gan  ryw  allu  anweledig. 

Trwy  ddylanwad  distaw  y  mae  bcnyw  yn  gweithio,  a  gall  hi  edrych 
yn  hamddenol  ar  ferw  bywyd  cyhoeddus  dyn.  Y  mae  yntan,  drachefn, 
yn  cario  allan  yn  ddiarwybod  yu  ei  fywyd  y  dyhinwad  a  dderbynia  yn 
nistawrwydd  ei  gartref.  Gau  hynny,  os  ydyw  dylanwad  y  rhyw  fenyw- 
aidd  yn  effeithio  ar  ac  yn  treiddio  trwy  holl  fywyd  y  meibion,  os  bydd  yn 


438  EIIYDDID    Y   EHYW   FENYWAIDÜ. 

ddaionus  fc  fydd  effeithîau  daionus  yn  canlyn.  Yn  wir  dan  bob 
amgylchiadaii,  y  rhyw  fenywaidd  sydd  yn  Uywodraethu  moesoldcb  cenedl. 
Felly  y  bu,  felly  y  mae,  ac  felly  y  bydd,  gan  ei  fod  yn  canlyn  fel  achos 
ac  effaith  nas  gall  dyn  ddiraddio  y  f eny w  heb  ar  yr  un  pryd  ei  ddiraddio 
ci  hun  ;  ac  ni  all  ei  ddyrchafu  ei  hun  heb  ddyrchafu  y  ferch  liefyd. 
Ehaid  gwella  cymdeithas  trwy  ddylanwadu  ar  egwyddorion  y  galon, 
a  llef  ddistaw  fain  dylanwad  iachusol,  crefyddoí  y  rhyw  fenywaidd, 
ydyw  y  gallu  cryfaf  i  sicrhau  hynny. 

Cyn  y  gall  y  fenyw  ddylanwadu  er  daioni,  rhaid  iddi  fod  yn  rhyäd. 
Prin  yr  ydym  ni  sydd  yn  byw  yn  y  gaurif  hon  yn  gwybod  ystyr  y  gair 
gorthrwm, — ni  sydd  yn  mwynhau  rhyddid  bron  yn  ei  fan  uchaf.  Ond 
nid  fel  hyn  yr  ydoedd  erioed  ;  na,  planhigyn  bychaa  iawn  ar  y  dechreu 
ydoedd  y  rhyddid  hwn  sydd  wedi  cynhyddu  yn  bren  mor  fawr.  Dydd- 
orol  f uasai  dilyn  hanes  rhyddid  y  rhyw  fenywaidd  trwy  yr  oesau,  ond 
Uanwai  hynny  gyfrol  faith.  Fe'i  ceir  fel  tonnau  y  môr  ar  y  traeth, 
weithiau  yn  uchel  ac  weithiau  yn  isel ;  ond  pob  ton  yn  cyrraedd  yn  nes 
i  ben  IIamv  na'r  un  ílaenorol.  Isel  iawn  ydoedd  wedi'r  cwymp,  ac  yn 
ystod  yr  oes  batriarchaidd,  ond  codai  ycliydig  dan  yr  oruchwyliaeth 
Foesenaidd.  I  lawr  dan  yr  Ymerodraeth  Bersiaidd  a'r  un  Fabilonaidd, 
ac  yn  iichel  dan  yr  un  Aifftaidd.  Yr  oedd  yn  cilio  yn  ol  yn  Groeg  a 
Ehufain,  i  godi  yn  uchel  yn  sylfaeniad  Cristionogaeth.  Ilawr  drachefn 
trwy  Babyddiaeth  a  thy  wyllwch  y  canol  oesoedd,  ac  ya  codi  yn  raddol 
o'r  Diwygiad  Protestanaidd  hyd  yn  awr. 

1.  Y  cyfuod  Patriarchaidd. 

Gan  Efa  ym  Mharadwys,  cyn  y  cwymp,  yr  oedd  rhyddid  gwirioneddol, 
rhyddid  na  all  hyd  yn  oed  yr  eiddom  ni  ddal  i'w  gymharu  ag  ef. 
Phyddid  oddiwrth  bechod,  a  chan  hynny  rhyddid  oddiwrth  boen  agalar; 
rhyddid  oddiwrth  gaethiwed  arferion  cymdeithasol  a  gormes  ffasiwn. 
Nid  oes  gennym  le  i  gasglu  fod  Adda  yn  arfer  unrhyw  awdurdod 
feistrolgar  arni ;  pe  amgeu,  buasai  yn  gwneuthur  ymdrech  i'w  rhwystro 
rhag  syrthio  yn  ysglyfaeth  i  dwyll  y  sarff.  Na,  sefyll  yno  yn  dawel  heb 
yngan  gair  wnaetli  Adda,  ac  felly  "  ei  fwyta  gadd  yr  afal,"  a  thrwy  y 
weithred  honno  gwerthodd  Efa  ymaith  ei  rhyddid  ei  hun  a  rhyddid  ei 
rhyw. 

Nid  oes  nemawr  o  son  am  Ef  a  wedi  y  cwymp, — beth  oedd  ei  hoedran 
yn  marw,  neu  pha  le  y  claddwyd  hi,  a  dim  gair  am  ei  merched  ;  yn  wir, 
ni  chofnodir  enw  un  ferch  a  fu  fyw  yn  ystod  yr  amser  o  Efa  hyd  Lamech. 
Ceir  enwau  gwragedd  Lamech,  ond  yn  eu  Iianes  hwy  gwelir  fod  sefyllfa 
y  rhyw  wcdi  myued  yn  is  drachefn,  trwy  yr  arferiad  croes  i  reswm  ac 
Ysgrythyr  o  amlwreiciaeth.  Llygrodd  yr  arferiad  yma  gymaiut  ar 
foesau  y  byd  fel  y  bu  raid  ei  foddi  â  dyfroedd  y  diluw.  Wedi  myned 
heibio  i  Adah  a  ZiIIah,  ni  cheir  enw  benyw  Avedi  ei  gofuodi  am  ganrif- 
oedd,  yr  hyn  a  brofa  mor  israddol  oedd  y  rhyw  y  pryd  hyn.  Yn  y 
bumed  bennod  o  Geuesis  ceir  rhestr  o  achau  y  patriarchiaid,  ac  felly  yn 
y  ddegfed,  ond  heb  un  enw  benyw  yn  eu  plith.  Ni  euwir  gwraig  Noah, 
ein  hail  fam,  na  gwragedd  ei  feibion,  nac  un  ferch  arall  hyd  nes  y  deuwn 
at  hancs  Sarah  a  Milcali.  Pan  ystyriwn  fod  y  cyfuod  o  Efa  hyd  Sarah 
yn  cynnwys  y  drydedd  ran  o'r  amser  o'r  greadigaeth  hyd  yn  awr,  y  mae 
yn  rhyfedd  na  cheir  ond  enwau  pump  o  ferched  wedi  eu  cofnodi  yn 
ystod  y  canrifocdd  hynny.     Y  mae  ychydig  o  oleuni  yn  Uewyrchu  ar  eiu 


RHYDDID    Y     EHYW   FENYWAIDD.  4'Ó0 

cyflwi'  yn  hanes  Sarah — y  wraig  rydd,  eto  rhyddid  nacäol  iawn  ydoedd ; 
a  theiiuhii  pawb,  pob  merch  o  leiaf,  wrth  ddarlleu  hanes  >Sarah,  Iiebecca, 
Rahel,  ac  ereill  o  ferched  yr  Heu  Destament — cymeriadau  piydferth  y 
rhan  fwyaf  o  honynt — fod  rhyw  gaethiwed  anesboniadwy  yu  eu  ham- 
gylchu,  ac  yn  pyhi  eu  disgleirdeb. 

Cyflwr  cjffredin  y  fenyw  jn  yr  oes  batriarchaidd  ydoedd  un  o 
gaethiwed.  Merched  o  sefyllfa  uchel  yn  agored  i  gael  eu  cipio  j-maith 
a'u  g-werthu  yn  gaethion  ;  yn  cael  ymddwyn  tuag  atpit  yn  waeth  nag 
anifeiliaid  direswm  ;  heb  un  llais  mewn  perthynas  i  uni-hyw  amgylchiacÌ, 
na  sefyllfa  sicr  yn  nhai  eu  gwŷr,  Yr  oedd  gorchwylion  y  merched  yr 
adeg  hon  yn  ddiraddiol ;  allan  yn  gwyliecl  y  praìdd,  yn  tynnu  dwfr,  ac 
yn  gwneyd  y  rhan  fwyaf  o  galedwaith  a  ystyrir  yn  awr  yn  rhan  arbennig 
y  meibion.  Fel  jr  oedd  sefylKa  y  rhyw  fenywaidd  yn  isel  a  chaethiwus, 
felly  yr  oedd  moesau  y  cenhedloedd  oeddynt  yn  by w  ar  y  ddaear  y  prycl 
hynny  yn  llygredig  a  barbaraidd. 

Ymhlith  yr  Hebreaid,  yr  oedd  sefyllfa  merched  a  gwragedd  yn  fwy 
hapus.  Gellir  casglu  hyn  oddiwrth  y  gorchmynion  gosodedig  yn 
neddfau  Moses  sydd  yn  dwyn  perthynas  â'r  rhyw  feny waidd ;  ac  y  mae 
yn  debyg  fod  y  disgwyliad  cyffredinol  am  y  Messiah  yn  peri  i'r  merched 
dderbyn  y  parch  dyladwy  oddiar  law  y  meibion,  rhag  mewn  un  modd 
iddynt  yn  dcdarwybod  amharchu  j  fenyw  a  fyddai  yn  fam  y  Gwareder. 
Byddai  y  merched  perthynol  i  Iwyth  Leíl  yn  gwasanaethu  yn  yr 
addoliad,  ac  am  hynny  disgT\ylid  iddynt  fod  yn  hynod  bur  a  dilychwiu 
eu  cymeriadau,  a  chosbedigaeth  lem  a  oddiweddai  y  fenyw  a  syrthiai  i 
bechod.  Dau  beth  oedd  yn  tynnu  oddiwrth  sefyllfa  y  merched  Hebreaidd, 
sef  amlwreiciaeth  a  chyfraith  yr  ysgariad. 

Un  o  weddillion  llygredig  arferion  paganaidd  heb  gael  ei  Iwyr 
ymlid  ymaith  gan  y  wir  grefydd,  ydoedd  yr  amlwreiciaeth  a  geid 
ymhlith  yr  Hebreaid,  ac  y  mae  y  ffaith  fod  Jacob  a  Moses  yn  euog  o 
hono  yn  profì  nad  oeddynt  yn  ystyried  y  drwg  oedd  ynddo.  Ond  os  nad 
oedd  dyn  yn  ewyllysio  príodi  mwy  nag  uu  wraig  ar  yr  un  adeg,  yr  oedd 
y  gj^fraith  yn  rhoddi  hawl  iddo  ymadael  a  hi  os  na  byddai  wrth  ei  fodd, 
trwy  yn  unig  roddi  Uythyr  ysgar  iddi  a'i  danfon  ymaith.  Y  mae  yr 
Efengylwr  Marc  yn  rhocldi  hanes  y  Phariseaid  jn  temtio  lesu  Grist 
trwy  ofyn  iddo  ynghylch  cyfraith  ysgariad,  ac  yn  dwyn  gorchymyn 
Moses  i  mewn  i  brofi  eu  cladl.  "Moses,"  meddant,  "a  ganiatäodd 
ysgrifennu  llythyr  ysgar,  a'i  goUwng  hi  ymaith.''  Digwyddai  hyn  yn 
aml  am  achos  Ued  ddibwys,  y  serch  wedi  oeri,  neu  unrhy w  beth  a  ystyrid 
jn  ddigouol  ganddynt  hwj  eu  hunaiu.  Ond  y  mae  lesu  Grist,  wrth 
ateb,  yn  dangos  mai  o  herwydd  drygioui  y  tadau  y  rhoddwyd  y  gorchymyn 
hwn  gan  Moses.  "  O  achos  eich  calou-galedwch  chwi  yr  ysgrifennodd 
efe  i  chwi  y  gorchymyn  hwunw."  Ac  y  mae  yn  dangos  nacl  cyfreith- 
lawn  ysgaru  ond  am  un  pechod  mawr, —  anffydcllondeb. 

Yr  oedd  y  gyfraith  yn  tafiu  ei  haden  dros  y  weddw  ac  yn  ei 
hamddiffyn  mewn  modd  neillduol ;  a  phan  oeld  y  genedl  wedi  dirywio 
yn  amser  yr  Arglwydd  lesu,  y  mae  Efe  yn  eu  cyhuddo  o  esgeuluso  cyflawni 
eu  dyledswydd  yn  y  cj'feiriad  yma,  ac  yn  cyhoeddi  gwae  uwch  eu 
peunau.  "  Gwae  chwi,  ysgrifenyddion  a  Phariseaid,  ragrithwyr:  canys 
yr  ydych  yn  llwyr-fwyta  tai  gwragedd  gweddwon." 

Ar  y  cj-fan  gellid  edrych  ar  sefyllfa  y  merched  ymhlith  yr  Hebreaid 
íel  Gosen  oleu  ynghanol  byd  o  dywyUwch  a  thrueni. 


410  EHYDDID   Y   BHYW   FENYWAIDD. 

2.     Edrychwn  ar  eu  hanes  yn  yr  Ymeroclraethau  Paganaidd. 

Yn  ol  barn  ein  cyd-wladwr  Syr  William  Jones,  yr  hynafiaethydd, 
Persia  yw  y  fwyaf  hynafol  o  holl  ymerodraethau  mawrion  yr  hen  amser- 
oedd.  Yr  oedd  mewn  bod  cyn  sylfaeuu  Niuifeli  a  Babilon^  a  pharhaodd 
am  flynyddoedd  i  lywodraethu  ar  y  rhan  fwyaf  o  wledydd  y  dwyrain.^ 

Y  mae  y  Persiaid  wedi  hynodi  eu  hunain  fel  gorthrymwyr  y  rhyw 
fenywaidd.  Nwyddau  perthynol  i'r  etifeddiaeth  oeddynt  yn  eu  golwg  ; 
geliid  eu  gwerthu,  eu  benthyca,  eu  rhoddi  yu  anrheg,  a'u  Uadd  yn  ol 
ewyllys  eu  perchennog  ;  a  dywed  un  hanesydd  fod  treth  o  fil  o  wyryfon 
yu  flynyddol  yn  cael  ei  dalu  i  un  o  Ymerawdwyr  Persia  gan  deyrn 
aralL 

Yr  oedd  amlwreiciaeth  yn  ffynnu  yn  y  wl^.d,  ond  yr  oedd  yno  hefyd 
arferiad,  mwy  diraddiol  i'r  fenyw  na  hyd  yn  oed  amlwreiciaeth,  sef 
gorfod  priodi  ag  aelodau  o'r  un  teulu.  Y  mae  lianes  yn  llawn  o 
esiamplau  o  briodas  brawd  a  chwaer,  tad  a  mercli  yng  nghyfraith, 
a  mab  a  mam  yng  nghyfraith.  Dywed  Herodotus  i  Ymerawdwr 
Persiaidd  o'r  enw  Clioroes  gael  ei  ladd  gan  un  o'i  feibion,  ac  i'r  mab 
hwnnw  fyned  yn  llaw-ruddiog  i  wydd  Shirene,  yr  Ymerodres  brydferth 
a  rliinweddol,  hoff  wraig  ei  dad,  a  gorchymyn  iddi  ddyfod  yn  wraig 
iddo  ef,  gan  fod  ei  dad  wedi  marw.  Gofynnodd  Shirene  yn  gyntaf  am 
weled  corff  ei  gŵr,  a  phan  arweiniwyd  hi  i'r  fan  lle  y  gorweddai, 
rhoddodd  gyllell  yn  ei  chalon  a  syrthiodd  yn  farw  wrth  ei  ochr. 

Y  mae  y  darlun  a  roddir  yn  Llyfr  Estlier  yn  dangos  ymha  sefyllfa 
yr  oedd  y  rhyw  fenywaidd  yn  Persia.  Y  fath  gosb  a  gafodd  Fasti 
druan  am  3'mddwyn  yn  unol  â  chyfreithiau  ei  gwlad  yn  lle  mympwy  y 
brenin  ;  a'r  fatli  ofn  oedd  ar  Memuchan,  cynghorwr  Âhasferus,  rlaag  i'r 
merched  gymeryd  mantais  oddiwrth  esiampl  Fasti  i  gymeryd  mwy  o 
hyfdra  ar  eu  harglwyddi  nag  oedd  yn  ddymunol.  Yr  oedd  yn  rhaid 
gwneuthur  esiampl  o  honi  ar  unwaith,  er  mwyn  i'r  merched  trwy'r 
dcyruas  Avybod  eu  Ue.  Nodweddid  merched  Persia  gan  greuloudeb 
barbaraidd  Ar.aml  y  darllennir  haues  un  wlad  lle  y  mae  cymaint  0  son 
am  fenywod  yn  cyflawni  gweithredoedd  anfad, — megis  lladd  eu  rhieni, 
eu  gwŷr,  eu  plaut,  ac  yn  cnwedig  gwragedd  ereill  eu  gwŷr.  FeÌ 
esiampl  o  greulondeb,  y  mae  Herodotus  yn  cofnodi  hanes  amgylchiad 
ym  mywyd  y  Freuhines  Amestris,  gwraig  Xerxes.  Pan  wedi  cyrraedd 
oedran  teg,  gorchymynnai  gladdu  pedwar  ar  ddeg  o  blaut  yn  fyw, — 
phant  pendefigion  y  deyruas, —  er  mwyn  datgan  ei  diolchgarwch  i'r 
duwiau  am  hir  oes.  Y  mae  llîaws  mawr  o  eugreifítiau  cyffelyb  a  mwy 
ercliyll  ag  y  gellid  cyfeirio  atynt  i  ddangos  creulondeb  merched  Persia, 
a'r  sefyllfa  isel  ymha  un  yr  oeddynt  yn  byw. 

Da  ydy w  cael  esgyn  ychydig  o  bant  isel  bai'baraidd  Persia  i  fryn  bychan 
gwareiddiad  yr  Aitltiaid.  Ychydig  yn  well,  mae'n  wir,  ydyw  sefyllfa 
y  rhyw,  eto  y  mae  beth.  Yr  ydym  yn  darllen  yn  y  Beibl  am  "  ddoeth- 
ineb  yr  Aifít,"  ac  y  mae  yn  wybyddus  eu  bod  yn  enwog  am  eu  gwybod- 
aeth  a'u  ceKyddyd  yu  fore  iawn,  ymliell  cyn  bod  son  am  ddysgedigion 
Groeg  na  doetliion  Athen.  Ac  yr  oeddynt,  nid  yn  unig  yn  ddysgedig, 
ond  yr  oedd  safou  eu  moesau  yn  uchel  ;  parchent  y  rhyw  fenywaidd,  ac 
nid  oedd  y  scithfed  gorchymyn  yn  cael  ei  dorri  ond  yn  anaml  iawn,  a'r 
toriad  o  hono  yn  cael  ei  ddilyn  gan  gosbedigaeth  lem.  Yr  oeddyut 
hefyd  yn  wjr  un  wraig,  ac  y  mae  y  flaith  hon,  ynddi  ei  hun,  yn  ddigon 
i  brofî  fod  sefyllfa  y  merclied  Aifftaidd  yn  un  Ued  gysurus.     Y  mae 


EHYDDID   Y   RHYW  FENYWAIDD.  441 

Herodotus  yn  rhoddi  disgrifiad  manwl  o  honynt,  a  gellir  casglu  oddiwrth 
hanes  Moses  yn  Exodus  ac  yn  Josephus,  eu  bod  yn  mwynhau  rhagor- 
freintiau  na  ddaeth  i'w  rhan  o  amser  Efa  hyd  yr  adeg  honno  ar  oes  y  byd. 

Darfu  i  Thermuthis,  nierch  Pharaoh,  fabwysiadu  Moses  y  funud  y 
gwelodd  ef  yn  y  cawell,  heb  ofyn  caniatâd  neb,  ond  gweithredu  yn  hollol 
annibynnol ;  ac  yr  oedd  y  benywod  pendefigaidd  a  fynychent  lys  y 
brenin  yu  rhydd  i  ddatgan  eu  barn  mewn  achosiou  pwysig  a  fyddai  yn 
dwjTi  perthynas  â'r  llywodraeth.  Coronid  gwraig  y  brenin  yn  frenhines, 
ac  eisteddai  ar  yi'  orseddfaiuc  gydag  ef,  yr  hyn  yn  y  gwledydd  dwy- 
reiniol  oedd  yn  arwydd,  nid  yn  unig  o  barch,  ond  hefyd  o  gyd-allu. 
Oymerid  rhan  bwysig  gan  y  merched  yn  eu  gwasanaeth  crefyddol,  a 
byddai  y  boneddigesau  yn  cymdeithasu,  yn  ymweled,  yn  rhodianna 
gyda'u  gilydd,  ac  yn  myned  gyda'u  gwŷr  i  wleddoedd.  Mwynhaent 
ryddid  oddiwrth  orchwylion  anaddas  a  chaled,  a'u  prif  waith  ydoedd 
nyddu,  gwnío,  chwareu  offerynau  cerdd,  a  gof alu  am  y  gerddi  blodeu,  am 
ba  rai  yr  oedd  yr  Aifft  yn  enwog. 

Ondprudd  ydyw  dweyd  y  darfu  i'wcoel-grefydd  o  radd  i  radd  lygru 
eu  mo3sau  ;  diraddiwyd  y  fenyw,  a  daeth  amlwreiciaeth  i  arferiad.  Eto, 
er  i  foesau  ddirywio,  bu  dysgeidiaeth  a  bi'eintiau  cymdeithasol  yn  aros 
yn  hir  wedi  hynny,  oblegid  darllennwn  fod  Cleopatra,  brenhiues  yr  Aifft, 
er  ei  hoU  ddrygioni,  yn  alhiog  i  ymddiddan  mewn  saith  o  wahanol  ieith- 
oedd,  ac  yn  liynod  o  lioíî  o  lenyddiaeth.  Ond  gwaetliygu  wnaeth 
sefyllfa  y  merehed  a  moesan  y  genedl,liyd  ddymchweliad  yr  Ymerodraeth. 

Cyd-amserol  a'r  Aifft  ydoedd  yr  Ymerodraeth  Assyriaidd  neu 
Fabilonaidd.  Ei  sylfaenydd  ydoedd  Nimrod,  "  yr  heliwr  ciclarn,"  yr  un 
ag  Assur,  yr  hwu  a  adeiladodd  ddwy  o  ddinasoedd  mawrion,  sef 
Ninifeh  a  Babilon ;  dinasoedd  ag  oeddyut,  ^m  enwedig  yr  olaf,  yn 
ddyledus  am  eu  mawredd  a'u  gwychder  i  ddyfais  ac  uchelgais  merch, 
—  Semiramis,  gwraig  Nimrod.  Y  mae  y  gweithredoedd  a  bríodolir  i'r 
fenyw  hon  bron  yn  anhygoel.  Wedi  llwyddo  i  gael  y  llywodraeth  i'w 
dwylaw  ei  hun,  adeiladodd  ddau  balas  enfawr  yn  Babilon,  un  o  bobtu 
i'r  afon,  ac  un  o  honynt  yiî  wyth  milldir  o  hyd  ;  teml  ardderchog  i'r 
eilun  dfíuw  Belus ;  a'r  gerddi  crogedig  y  mae  cymaint  o  son  am  danynt. 
Yr  oedd  ei  phenderfyniad  yn  anorchfygol ;  arweiniai  ei  milwyr  i'r 
rhyfel,  a  byddai  ar  y  blaen  ym  mhoethder  y  frwydr.  Un  tro  dywedir 
fod  y  gelyn  yn  dod  i'r  rhyf el  gyda  gyr  o  eleffantiaid  ;  dyfeisiodd  hithau 
elefîantiaid  ffug,  a  rhoddodd  gamelod  oddi  mewn  iddynt ;  hudwyd  y 
lleiU  gan  yr  olaf,  a  diwswyd  cynllun  y  gelyn,  ac  yn  y  diwedd  enillodd 
Semiramis  y  frwydr.  Pan  gymerodd  ei  mab  y  llywodraeth  o'i  llaw,  ac 
iddi  hithau  weled  bod  ei  dylanwad  ju  colli,  gwnaeth  i'r  bobl  ei  haddoli 
megis  duwies  am  weddill  ei  hoes.  Ond  nid  ydym  i  gymeryd  yn 
ganiatüol  oddiwi-th  hanes  Semiramis  fod  cyflwr  y  meiched  Assyriaidd 
yn  gyflrediuol  yn  un  o  ryddid  ;  na,  ychydig  iawn  o  wahaniaeth  oedd 
rhwng  eu  sefyllfa  a'r  eiddo  y  merched  yn  Persia,  caethion  a  gorthrym- 
edig  iawn.  Ac  fel  y  nodweddid  merched  Persia  gan  greulondeb,  felly 
nodweddid  merched  Babüon  gan  lygredigaeth.  Y  mae  daillen  dalennau 
yr  hanesydd  yr  h^vn  a  ddisgrifia  eu  harferion  llygredig  a'r  chwareuon  y 
gorfodid  hwy  i  gymeryd  rhan  ynddpit  yn  yi-  addoliad  j  ngljTi  a  theml 
Gwener,  yn  ddigon  i  beri  i'r  dyn  mwyaf  aflednais  eu  ífieiddio.  Yn 
Babilon  hefyd  yr  oedd  yr  arferiad  o  brì'odi  trwy  arwerthiant.  Dygid 
merched  ieuainc  unwaith  yn  y  flwyddjni  i'r  farchnad,  a  gwerthid  hwy 
yn  gyhoeddus,  ar  yr  amcd  i'r  hwn  a'u  prynnai  eu  príodi,     Wrth  gwrs  y 


442  EHYDDID   Y    BHYW   FENYWAIDD. 

rhai  mwj-af  piydweddol  a  gai  y  flaenoriaeth  a'r  prisiau  uchel;  a 
defuyddid  yr  arian  a  geid  am  y  merched  hardd  fel  cynysgaeth  gyda'r 
rhai  auolygus,  er  mwyu  iddynt  hwythau  hefyd  gael  gwŷr.  Yr  oedd 
bywyd  y  merched  o  bris  bychan  iawu  yu  Assyria.  Pau  ddarfu  i 
Darius  warchae  ar  Babilou,  Uaddwyd  yr  holl  feuywod  oedd  o'i  mewu 
er  mwyu  i'r  ymborth  barhau  yn  hwy ;  oud  daeth  diuystr  buau  ar  y 
dyniou  creulon  am  eu  hanfadwaitli ;  ui  Iwyddasant  i  gadw  y  ddinas  o 
law  eu  gelynion,  ond  syrthiasant  yn  aberth  i'w  cynddareld,  achwympodd 
Babilou  y  ddinas  fawr,  byth  i  gyfodi  mwy. 

Ai-  ol  i  Persia,  Babiiou,  a'r  Aifft  weled  eu  dyddiau  goreu,  cododd 
dwy  weriniaeth  fawr,  Groeg  a  Ilhufaiu, — gweriuiaethau  sydd  wedi  cael 
eu  dal  i  fyny  fel  cynlluniau  o  ryddid  a  chyfìawnder.  Oud  os  ydyw 
rhyddid  yu  golygu  parch,  iawnderau,  cyfeillgarwch,  cyfiawnder,  ac  am- 
ddiffyuiad,  nid  oedd  hauuer  trigolion  Groeg  a  Rhufaiu  yn  rhyddiou. 
Rheuuid  y  boblogaeth  i  ddwy  rau ;  yu  y  dosbarth  cyntaf  yr  oedd  y 
meibiou  oeddynt  ddinasyddion,  ac  a  gyfansoddeut  y  wladwriaeth ;  yn  yr 
ail  ddosbarth,  yr  oecìd  y  gweithwyr,  y  merched,  y  plant,  a'r  caethiou. 
Dyma  sefyllfa  merched  yu  Groeg, — yu  yr  uu  dosbarth  a'r  caethion. 
Dywed  Aristotl  fod  gwahaniaetli  uaturiol  rhwng  y  merched  a  chaeth- 
ion,  ond  yn  eu  perthynas  â'r  wladwriaeth  yr  oeddynt  yu  hollol  yu  yr  uu 
dosbartli, — y  caethiou  yu  rhoddi  eu  gwasanaeth  i'r  wladwriaeth,  a'r 
mcrched  yn  dwyu  plant  a  fyddeut  yu  ddiuasyddion,  ac  felly  yu  gwaean- 
aethu  at  gyunydd  a  pharhad  y  wladwriaeth.  Gwir  fod  rhai  o  ferched 
Groeg  yn  mwynhau  math  o  ryddid,  ac  nid  rhyddid  ychwaith  ond  pen- 
rliyddid  yu  hytrach  ;  nid  oeddynt  gymaint  caethiou  o  rau  eu  cyrff  â'r 
merched  Babilonaidd  neu  Bersiaidd  ;  ond  yr  oeddynt  yn  gaelhion  i  arfer- 
ion.  nwyd,  a  chwant.  Yr  oedd  dysgedigiou  Groeg  yn  edmygu  pryd- 
ferthwch  y  rhyw  deg  ac  yn  talu  gwarogaeth  iddo  ;  galwent  ef  yu  "rhad 
rodd  y  duwiau  ;  "  ac  yr  oedd  gau  y  fenyw  oedd  Avedi  ei  breintio  ag  ym- 
ddanghosiad  prydweddol  a  chorff  lluniaidd,  ddylauwad  mawr  tra  y 
parhâi  ei  sv/ynion,  ac  nid  oedd  ishaw  urddas  gwýr  mawr  y  wladwriaeth 
dalu  gwarogaeth  iddynt.  Byddai  ty  Sappho  brydferth  a  thalentog  yn 
Uawu  o  atlaronwyr  ar  adegau,  y  rhai  a  swyuid  gan  ei  phrydferthwch,  ac 
a  fyddeut  wedi  eu  tanio  gau  ei  barddoniaetli.  Er  hynny  nid  oedd  gan 
Sappho  feddiant  arni  ei  hun,  ac  y  mae  pawb  a  ddarllenno  ei  hanes  yn 
troi  ymaith  gyda  siomiant :  mae  yu  gweled  ysbryd  o  dau  iau  gormes  yn 
deisyfu  am  ryddid,  ond  yn  methu  canfod  yr  iawu  Iwybr  i'w  gael,  ac  am 
hynny  yn  suddo  yu  ddyfnach  fyth  i  di'ueui.  Y  mae  gwaith  Homer  yn 
anfarwoli  enw  Helen  o  Troia  yu  yr  Iliad  yn  brawf  fod  moesau  yu  isel 
ymhlith  y  Groegiaid.  Yr  oeJd  cyflwr  y  menywod  cyffrediu  yu  galed  ac 
anhyfryd;  ac  er  bod  Aristotlyn  canmol  ei  gydwladwyr  am  beidio  eu 
gwneyd  yn  gaethion  yn  ystyr  fanj'laf  y  gair,  fel  y  dwyreinwyr,  eto  bod, 
ac  uid  bìjw,  yr  oedd  y  f erch  yu  Groeg.  Yn  wir  mor  ddiwerth  oeddynt  fel 
y  byddai  plant  meny waidd  yn  cael  eu  gadael  mewn  lleoedd  anghyfannedd 
i'w  Ilarpio  gan  fwystfilod  neu  farw  o  newyn,  os  bj^ddai  perygl  i  ormod  fod 
yn  yr  uu  teulu  :  ac  y  mae  Phito  yu  cymeradwyo  yr  arferiad  yma.  Dengys 
hanes  Groeg  nad  ydyw  dysgeidiaeth  a  doethineb,  ynddynt  eu  liuuain,  yn 
abl  i  wella  dynoliaeth.  Yno  y  cafwyd  dysgcidiaeth  aruchcl  yn  gyd- 
blethedig  a  dynoliaeth  isel. 

Pelly  hefyd  wedyu  yu  Rhufain  ;  nid  oedd  sefyllfa  merched  yn  ddim 
uwch.  Yr  oedd  gan  dad  liawl  i  ymddwyu  at  ei  ferch  fel  y  mynnai ;  ei 
churo,  ei  gwerthu,  ei  lladd,  hebun  gyfraith  i  ymyrryd  ag  ef,     Yi'  oedd- 


EHYDDID    Y   RHYW   FENYWAIDD.  443 

ynt  yn  dal  at  yr  hen  arferiad  o  brynnu  eu  gwragedd,  yn  ol  yr  hon  nad 
oedd  gan  y  nierched  lais  yn  newisiad  eii  gwyr.  Ac  nid  oedd  y  ffaith  fod 
merched  a  elwid  VestaU  yn  gwasanaethu  ym  mhrif  seremoniau  eu  ci'efydd, 
yn  profi  fod  gan  y  Rhufeiuiaid  barch  iddynt,  gan  fod  eu  hymddygiadau 
beunyddiol  yu  profi  i'r  gwrthwyneb.  Curiad  gwaed  y  coríî  cymdeithasol 
ydyw  dylanwad  y  rhyw  feny waidd  mewn  gwlad  ;  os  bydd  y  gwaed  yn 
amhur,  y  mae  yr  lioll  goi-ff  yn  afiach,  ac  yn  fuan  yn  marw.  Felly  y  bu 
gyda'r  Ymerodraethau  hyn.  Dymc'.iwehisaut,  ac  nid  oes  yn  awr  ar 
gael  ond  olion  gweiniaid  i  brofi  eu  bri  cyntefig. 

3.  Deuwn  ymlaen  at  adeg  sjdfaeniad  Cristionogaeth. 

Hyfryd  ydyw,  wrth  adael  Groeg  a  Rhufain,  weled  y  niwl  yn  cilio  a 
haul  Cristionogaeth  yn  siriol  wenu,  a  rhyddid  y  rhyw  fenywaidd  yn 
esgyn  yn  uwch  nag  erioed.  Beth  sydd  wedi  aclaosi  y  cyfnewidiad  ?  Pwy 
ydyw  yr  ysgogydd  ?     Baban  wedi  ei  eni  mewn  ystabl  ym  Metlilehem ! 

Dwyn  wnai  gwraig  dan  ei  gwregys 
Y  Duw  mawr  i  lawr  o'i  lys  ! 

Cristionogaeth  yn  unig  sydd  wedi  gosod  y  fenyw  mewn  sefyllfa  y  mae  y 
graig  o  dan  ei  thraed.  Rhoddodd  ergyd  farwol  i  holl  aUu  caethiwed 
trwy  ddatgan  íod  merched  yn  gyd-etifeddiou  â'r  meiljion  o  hoU  freintiau 
yr  efengyl.  "  Nid  oes  nac  luddew  na  Groegwr,  nid  oes  na  chaetli  na 
rliydd,  nid  oes  na  gwryw  na  hemjiü;  canys  chwi  olí  un  ydych  yng  Nghrist 
lesu."  O  liyn  allan  y  mae  rhyddid  y  rhyw  fenywaidd  yn  ffaith 
sefydledig  sydd  yn  ymehangu  yn  barhaus.  Mewn  canlyniad  i'r  rhyddid 
hwn,  darfu  i'r  merched  ymroddi  i  weithredoedd  da  trwy  weini  ar  yr 
Arglwydd  lesu,  ac  wedi  hynny  trwy  nerthu  dwylaw  yr  Apostolion  a 
"  chymeryd  poen"  drostynt,  ac  ar  ran  yr  achos  mawr, 

"Dechreuodd  yr  Apostolion  eu  gweinidogaeth  mewn  cariad  trwy  ddyr- 
chafu  y  feny w,"  medd  Dr.  Schmidt.  Ond  nid  oeddynt  yn  disgwyl  gweled 
lhvyddiant  mewn  byr  amser,  gan  fod  cyflwr  y  merched  paganaidd  mor 
isel,  ac  felly  yn  ei  wneuthur  yn  waith  araf  i  gyrraedd  safle  uwch. 
Ystyrieut  y  fercli  yn  llestr  gwannaf,  fel  y  gwnelai  y  paganiaid,  ond  yr 
oeddynt  yn  ei  chyfrif  yn  gydradd  mewn  ystyr  ysbrydol;  dysgent  y  rhin- 
weddau  hynny  sydd  yn  gwneuthur  y  fenyw  yn  ddymunol, — addfwynder, 
gostyngeiddrwydd,  purdeb ;  rhinweddau  sydd  yn  hawlio  parch  gíui  y 
meibion,  ac  yn  ei  wneuthur  yn  amhosibl  i'r  fercli  fod  yn  clegan 
i'w  nwydau.  Y  mae  yr  athrawiaeth  a  bregetheut  yn  sancteiddio 
prîodas,  sydd  yn  gysgod  o  undeb  Crist  a'i  Eglwys,  ac  yn  condemnio 
ysgariad.  A  hyn  ydyw  prydferthwch  rhyddid  yr  Éfengyl ;  tra  y  mae 
ar  un  Uaw  yn  estyn  rhyddid,  y  mae  ar  y  Ilaw  arall  yn  condemnio  pob 
tuedd  at  benrhyddid.  Pan  y  gwelir  ambell  ferch  yn  ceisio  ymddwyn  yn 
ddynol, — yn  dynwared  y  meibion  mewn  meddwl,  gair,  a  gweithred ; 
pob  ysgogiad  o'i  heiddo  fel  pe  yn  dywedyd  ei  bod  yn  rhagori  arnynt ; 
pan  y  gwelir  uu  fel  hyn,  yr  ydym  yn  canfod  un  yn  camarfer  ei  rhyddid 
trwy  gamu  dros  y  cyich  a  fwriadodd  Duw  iddi.  Y  mae  cymeriadau  fel 
hyn  yn  ddirmyg  ar  ein  rhyw !  Piuacl  anrhydedd  benyw  yn  Rhufain 
gynt  ydoedd  meddu  nodweddau  tehyg  i  ddyn, — deaU  fel  dyn,  a  dewrder 
fel  dyn  ;  yr  oedd  yn  colli  ei  hunan  yn  hollol  wrth  gael  ei  chymharu  a'r 
dyn.  Nid  oes  ar  fenyw  rinweddol  eisieu  ynulehijgii  i  neb  na  dim,  ond  bod 
yn  gymeriad  benywaidd  perffaith.  Rhycldid  yr  Efengyl  ydyw  rhyddid 
ysbrydol,  rhyddid  y  rhan  oreu  o  honom ;  rhyddid  eAvyUys,  medclwl,  a 
barn,      Y   mae   Cristionogaeth   yn   cynysgaeddu  merçhed  â'r  meddwl 


444  EHYDDID   Y  EHYW  FENYWAIDD, 

hwnnw  sydd  yn  ymest\ni  at  bob  perffeithrwydd,  a  thrwy  hynny  yn  eu 
gwneuthur  yn  wrthrychau  sydd  yu  teilyngu  parch ;  ac  os  bydd  y 
merched  yn  teilyngu  parch,  ni  fydd  y  meibion  yn  ol  o'i  dalu  iddynt. 

Ymhen  rhai  blynyddoedd  wedi  sylfaenu  Cristionogaetb,  daeth  twyll 
Pabyddiaeth  i  mewn  fel  Ui,  yr  hyn  a  roddodd  atalfa  ar  ryddid  y  rhyw 
fenywaidd  am  beth  amser.  Fel  pob  peth  da  ar  ei  ymddanghosiad 
cyntaf,  dioddefodd  yr  Efengyl  oddiwrth  wrthwynebiadau  o  bob  cyfeiriad, 
Yr  oedd  y  byd  mor  faterol,  mor  gnawdol ;  a'r  Grefydd  Newydd  mor 
ysbrydol,  fel  nad  allai  y  bobl  ei  deall.  Yr  oedd  pob  crefydd  a  fuasai  yn 
y  byd  cyn  hyn  yn  cynnwys  pethau  y  gollid  ymwneyd  â  hwy  trwy  syn- 
hwyrau  y  corff, — megis  eilunod  y  pagan  ac  aberthau  yr  luddew. 
Dywedir  mai  Helena  mam  Cystenyn  Fawr  a  welodd  y  dijfijg  hwn,  ac  a 
gymerodd  arni  estyn  meddyginiaeth.  Gorchymynnodd  gladdu  croes  yn 
ddirgelaidd  y  tu  allan  i  furiau  Jerusalem,  ac  yna  cyhoeddodd  ei  bod 
wedi  cael  datguddiad  gan  Dduw  mewn  bi'euddwyd  ymha  le  yr  oedd  y 
groes  y  dioddefodd  lesu  Grist  arni.  Anfonodd  arcliwilwjT  i'r  fan,  ac 
wrth  gwrs  cawsant  bob  peth  fel  y  dywedasai  Helena.  Daethpwyd  a'r 
pren  i  Ewrop,  a  rhannwyd  darnau  o  hono  trwy'r  gwledydd  i'w  haddoli ; 
sefydlwyd  Pab  yn  ol}mydd  Petr,  a  choUwyd  ysbryd  pur  yr  Efengyl  trwy 
ei  darostwng  at  y  bobl,  yn  lle  eu  codi  hwy  ati  lii.  Pab  sanctaidd,  an- 
fíaeledig  yn  wii' !  IMae'n  rliaid  fod  gan  y  Pabyddion  ystyron  i'r  geii'iau 
gwahanol  i'r  hyn  sydd  gennym  ni.  Dywedir  fod  merch  ar  un  adeg  wedi 
eistedd  yn  y  gadair  Babaidd,  ac  yn  derbyn  y  parch  a'r  gwarogaeth  a 
delid  i  olynydd  Petr,  Y  mae  y  Pabyddion  yn  gwadu  i'r  fath  sarhad 
erioed  gael  ei  roddi  ar  y  swydd  Apostolaidd ;  ac  mae  yn  sicr  mai  distaw- 
rwydd  ydyw  y  goreu,  yn  enwedig  pan  gofir  ar  ba  amgylchiad  y  daeth 
rhyw  y  Pab  yn  wybyddus.  Yr  oedd  sefydliad  Lleiandai  yn 
andwj'ol  i'r  merched  ;  a  chauiataubod  y  merched  a  breswylient  ynddynt 
yn  rhinweddol,  yr  oedd  eu  dylanwad  ar  ereill  yn  colli  yn  Uwyr. 
Ac  yr  oedd  j  rhwyddineb  a  pha  un  y  gellid  cael  maddeuant  pechodau, 
yn  gwneuthur  pechu  yn  ddibwys  jTig  ngolwg  y  meibion  a'r 
merched.  Fel  effaith  o'r  Uygredd  cyffredinol,  dilynwyd  twyll 
Pabyddiaeth  gan  yr  hyn  a  elwir  yn  gyfnod  yi-  Oesau  Tywyll,  pan 
oedd  y  wlad,  dan  iau  Eglwys  Ehufain,  wedi  myned  yn  ol  bron  i  sefyllfa 
farbaraidd.  Yr  oedd  llenyddiaeth  ac  athroniaeth  Groeg  a  Ehufain  wedi 
myned  i  ebargofiant,  ac  mor  ddygn  oedd  yr  anwybodaeth  fel  y  dywedai 
rhai  "  fod  Crist  a'i  seintiau  yn  cysgu."  Cj'fnod  o  gaethiwed  ysbrydol 
ydoedd  y  canol-oesoedd.  Ond  fel  canwyU  yn  Uewyrchu  yn  wannaidd 
yn  y  tywyUwch  dudew,  geUir  cyfeirio  at  y  sefydUad  a  elwir  Marchwr- 
iaeth,  chicalnj.  Er  y  gaU  rhai  ddirmygu  a  dywedyd  mai  gwag  iawn 
ydoedd  amcan  y  marchogion  hyn,  sef  sefyU  yn  uchel  yn  ffafr  ac  cnnül 
Uaw  a  chalon  rhyw  fenjTY  deg  trwy  eu  gwrolwaith,  eto  yr  oedd  eu 
harferion,  trwy  ddyrchafu  moesau  a  dylanwad  y  rhyw  ar  y  pryd,  yn 
iachusol  iawn.  FeaUai  mai  rhyw  eginyn  bychan  o  ryddid  yr  Efengyl 
heb  ei  Iwyr  goUi  ydoedd  y  parch  a  deUd  i'r  rhyw  gan  yr  urdd  hon. 
Fodd  bynnag  yr  oedd  eu  diychfeddwl  yn  uchel ;  dewrder,  hunan- 
aberthiad,  sefyU  dros  y  gwii-,  ac  ymladd  dros  y  gwan,  ydoedd  y  prif 
uodweddau. 

Ond  ni  pharhaodd  yr  arferion  hyn  ond  am  ychydig  flynyddoedd,  ac 
aeth  sefyllfa  y  merched  yn  ol  i  raddau  drachefn,  Hhyfedd  ydyw  canfod 
mai  pan  y  dechreuodd  yr  Adfywiad  ar  Addysg  y  syrthiodd  cyflwr  y 
f  3nyw  yn  ol,     Yr  oedd  y  meibion  wedi  cael  rhywbeth  gwell  i  ddangos 


RHTODID    Y   RHYW   FENYWAIDD.  445 

eu  gwrliydri  na  cliwifio  y  waeywffon  a  mai'chogaeth  i  chwareu-gampau. 
Yr  oedd  Addysg,  yr  hon  a  f  uasai  gladdedig  am  dros  bsdwar  cant  o 
flynyddoedd,  yn  codi  ei  phen,  a  dynion  yn  moesymgrymu  o  gylcli  ei 
gorsedd,  ac  yn  derbyn  o'i  breintiau.  Yn  hyn  oll  nid  oedd  gany  merched 
ran  na  chyfran,  oud  eisteddent  mewn  tywyllwch  a  chaethiwed  an- 
wybodaeth.  Yr  oedd  tywysogesau  yn  aualluog  i  ysgrifennu  eu  henwau  ; 
ac  at  3'r  anwybodaeth  ychwanegwyd  llygredigaeth,  yr  hwn  a  gyrhaeddodd 
ei  bwynt  isaf  yn  nheyrnasiad  Charles  yr  Ail,  llys  yr  hwn  oedd  mor  lawn 
o  aflendid  ag  eiddo  pennaeth  dwyreiuiol.  Yr  oedd  eithriadau  hapus  i'w 
cael  hyd  yn  oed  yn  y  cyfnod  tywyll  hwn,  megis  y  frenhines  Elizabeth 
a'r  Lady  Jane  Grey. 

4.  Ond  yn  gyd-  amserol  a'r  Adf y wiad  ar  Addysg,  dechreuodd  gallu  cryf 
arall  ymysgwyd  o'i  gadwynau,  gallu  oedd  i  wrthweithio  eífaith  y  blaenaf 
ac  i  estyn  llaw  gynorthwyol  i'r  rhyw  feuywaidd.  Y  gallu  olaf  hwn 
ydoedd  y  Diwygiad  Protestanaidd.  Fel  y  buasai  Addysg  yn  gladdedig 
am  ganrifoedd,  felly  hefyd  yr  oedd  ysbryd  pur  crefydd  Crist  wedi  ei 
guddio  o  dan  bentwr  o  ofergoeledd  pabyddol.  Ond  yn  yr  unfed  ganrif 
ar  bymtheg,  yr  oedd  y  ddau  allu  mawr  yma  yn  cydweithio,  y  naill  yn 
dyrchafu  y  rhau  ddealltwriaethol  o  ddyn,  a'r  Uall  y  rhan  foesol ;  y  naill 
yn  fwy  arbennig  ymhlith  y  meibion,  a'r  llall  yn  neillduol  ymhlith  y 
merched.  Effeithio  ar  foesau,  y  galon  a'r  serchiadau,  yr  oedd  dylanwad 
y  Diwygiad  Protestanaidd,  ac  felly  yr  oedd  tuedd  ynddo  i  wneuthur 
mwy  o  argraff  ar  y  merclied  na'r  meibion.  Yn  yr  adeg  hon  yr  hauwyd 
yr  had  oedd  i  ddwyn  y  ffrwytli  toreithiog  a  welir  yn  awr ;  ac  y  mae  y 
cynnydd  sydd  wedi  cymeryd  Ue  yn  rhyddid  y  rhyw  fenywaidd,  ymhob 
cyfeiiiad,  mor  fawr  yn  ystod  Teyrnasiad  Yictoria,  fel  y  mae  yn  rhaid 
edrych  arno  o  wahanol  gyfeiriadau  cyn  y  gellir  ffm'fio  barn  gywir  am 
dano 

Ehìjddid  Cymdeithasol.  Mewn  un  ystyr  nid  oes  nemawr  wahaniaeth 
yn  rhyddid  cymdeithasol  y  dyddiau  hyn  rhagor  yr  hyn  ydoedd  pan  esgyn- 
odd  Yictoria  i'r  orsedd.  Y  wraig  ydoedd  canolbwynt  y  cartref,  cerid  a 
pherchid  hi  gan  ei  gŵr,  ac  ufuddheid  iddi  gan  ei  phlant,  ac  yi'  oedd  yn 
rhydd  i  fyued  i  mewn  ac  allan  fel  y  mynnai.  Eto  y  mae  poth  gwahan- 
iaeth  ;  uid  ydyw  y  meibion  yn  awr  yn  dal  yn  eu  barn  gul  mai  gartref, 
ac  nid  ji\  unman  arall,  y  dylai  y  wraig  fod  ;  ac  o  ganlyniad,  y  mae  mwy 
0  ferchedyn  myned  i  ymdeithio  i'r  Cyfandir  a  gwledydd  tramor,  yr  hyn 
sydd  wedi  ehangu  eu  syuiadau  am  bobl  a  phethau.  Hefyd,  y  mae 
amryw  weithredoedd  seueddol  wedi  eu  pasio  sydd  yn  ffafriol  i'r  rhyw. 
Gall  gwraig  sydd  wedi  bod  mor  anfibrtunus  a  chylymu  ei  hun  wrtli  ŵr 
brwnt,  hawlio  rhyddhâd  trwy  gyfraith  oddiwi-tho,  ac  hefyd  foddion  i'w 
chadw  ar  yr  un  pryd.  Cam  arall  ymlaen  ydocdd  Mesur  Eiddo  Gwragedd 
Príod,  yr  hwn  sydd  yn  sicrhau  i'r  wraig  berffaith  hawl  yn  ei  heiddo  per- 
sonol,  i'w  gadw,  a'i  ev/yllysio  i  r  neb  y  mynuo ;  ac  y  mae  pob  dyn 
teilwng  o'r  enw,  yn  cymeradwyo  y  mesur  fel  un  teg  a  chyfiawn. 

Gwaifh.  Y  mae  cynnydd  mawr  wedi  cymeryd  Ue  yn  y  cyfeiriad 
hwn,  ac  amryw  fesurau  doeth  wedi  eu  pasio  gan  y  Senedd  er  gwella 
cyflwr  y  dosbarth  o'r  rhyw  f eny waidd  ydynt  yn  gorfod  gweithio  i  ennill 
eu  by woliaeth.  Er  engraifî't,  y  mae  yn  waharddedig  i  ferched  weithio 
yn  y  pyllau  glo.  Yr  oedd  cyflwr  truenus  y  merched  hanner  noethion  yn 
y  pyllau  glo,  wedi  cynhyrfu  teimlad  o  dosturi  trwy  y  wlad  tuag  atynt, 
fel  y  bu  raid  cael  deddf  seneddol  i  wahardd  iddynt  fyued  i  lawr.  Y 
mae  oriau  llaf ur  hefyd  ymhob  cangeu  wedi  eu  lleihau,  ac  y  mae  j  meistr 
m2  '  ' 


446  BHYDDID    Y    RHYW   FENYAYAIDD. 

a  gaethiwo  y  merched  yu  hwy  ua'r  amser  gosocledig,  yu  gosod  ei  huu  yn 
agored  i  r  gyfraith. 

Tra  y  mae  nifer  y  merched  sydd  yn  gweithio  mewn  rhai  canghennau 
wedi  lleihau,  y  mae  y  cyuuydd  mewu  canghenuau  ereiU  yu  gymaiut  aralL 
Yn  ol  Dr.  John  MiU,  y  mae  mewn  cyfuod  byr  o  ddeug  mlynedd,  10,000  yn 
llai  o  ferched  yn  gweithio  mewn  glofeydd,  ffermydd,  &c.  Ac  o'r  ochr 
arall,  y  mae  rhyddid  wedi  agor  drysau  galwedigaethau  mwy  cyduaws 
â'u  uatur,  megis  y  Llythyrdy,  y  Pellebyr,  ac  Ysgrifenyddiaeth  ;  a  gwelir 
amiyw  enwau  benywaidd  ymysg  Meddygou  eiu  teyrnas. 

Y  mae  yn  amlwg  bod  y  cyfuewidiad  sydd  yu  cymerydlle,  ynrhydd- 
hau  y  rhyw  feuywaidd  oddiwrth  lafur  caled,  i'r  hwn  yr  oeddynt  yn 
hollol  aughymwys,  ac  yn  fyuych  yu  rhy  weiuiaid  i'w  dilyu,  ac  yn  eu 
gosod  ar  dir  mwy  aurhydeddus  i  eunill  eu  bywoliaeth. 

Dysgeidiaeth.  Cynnydd  mawrsyddwedicymeryd  lle  yny  rhanhouetoyr 
hanner  caurif  ddiweddaf .  Nid  yn  unig  y  mae  yr  ysgolion  a  fynychir  gan 
ferched  yn  rhoddi  addysg  eliangach,  ac  yu  cymeryd  i  mewn  i'w  rhestr 
ganghenuau  a  arfereut  fod  yu  gyfyugedig  i'r  meibiou,  ond  y  mae  amryw 
golegau  wedi  eu  sefydlu  yn  unig  i'r  merched  i  roddi  iddynt  addysg  uchel. 

Yn  y  flwyddyn  1866  agorwyd  drysau  arholiadau  Rhydychain  a 
Chaergrawut  i'r  merched  gael  mynediad  i  mewn.  Dilynwyd  hwy  gan 
brifysgol  St.  Andrews  yu  rhoddi  y  teitl  o  L.L.A.  i'r  merched  a  fycídai 
yn  llwyddiaunus  i'w  ennill.  Yu  y  flwyddyu  1880,  daeth  prifysgol 
Durham  ymlaen  i  ganiatau  yr  un  fraiut ;  ac  yn  1883,  taflodd  prifysgol 
Llundain  ei  theitlau  yn  agored  i  ferched  ymgeisio  am  danyut ;  ac  ni  bu 
ein  rhyw  yu  ol  o  wueyd  defuydd  rhagorol  o'r  rhyddid  hwn.  Y  mae  yn 
awr  yu  ffaith  brofedig  nad  ydyw  merched  yn  israddol  i'r  meibiou  o  ran 
galluoedd  meddyliol,  ac  yn  ddiweddar  cawsom  aclios  i  ymfalchio  yn 
Uwyddiant  merch  ieuanc  a  euiUodd  y  lle  uchaf  yn  un  o'n  prifysgolion 
enwocaf .  Y  mae  gennym  achos  fel  Cymry  hefyd  i  ddwfn  laweuhau  wrtli 
weled  nifer  mor  fawr  o'n  merched  ieuainc  yn  eiu  Colegau  Ceuedlaethol 
yn  gwneyd  yr  un  gwaith  ac  yn  yr  uu  dosbarthiadau  â'r  meibiou,  ac  yn 
fynych  yu  peri  iddynt  deimlo  y  rhaid  iddynt  of alu  am  eu  hurddas.  Ac  ni 
cheir  er  hynny  eu  bod  mewn  uu  moddyn  anghofio  eu  hunain,  nac  o  gwbl  yn 
anffyddlou  i'r  hyn  sydd  yn  gosod  y  fath  addurn  ar  eu  rhyw.  Mor  bryd- 
ferth  ydy w  gweled  mercli  ieiianc  ddysgedig  yn  cofio  mai  beuyw  ydyw,  ac 
ya  gallu  cyfuuo  dysg  a  dyledswyddau  cartref,  heb  ymfalchio  yn  ynfyd. 

Gwleìdijddiaeth.  Cynhyddu  yn  raddol  y  mae  ein  rhyddid  yn  yr  ystyr 
yma  hefyd,  a  disgwyliwn  bethau  gwell  yn  y  dyfodol.  Yu  bresennol  ceir 
fod  merched  yn  pleidleisio  ac  yn  cael  eu  dewis  ar  Fyrddau  Gwarcheid- 
waid  a  Byrddau  Ysgoliou,  ac  y  mae  rhyddid  iddynt  bleidleisio  yu  ethol- 
iad  y  Cyngor  TrefoL  O  gam  i  gam  fe  ddaw  y  bleidlais  seneddol  i'n 
meddiant.  Y  mae  mesur  feìly  wedi  bod  o  flaeu  y  Senedd  mewn  rhyw 
fíurf  neu  gilydd  yn  ystod  yr  ugain  mlynedd  diweddaf  dros  ddeuddeg  o 
weithiau,  ac  y  mae  iddo  gefnogwyr  selog  o  bob  plaid.  "  Peth  chwithig," 
meddai  Mrs.  A.  Dilke,  "  ydyw  meddwl  am  foneddiges  yn  perchen  ystad 
eang,  yn  analluog  i  iDleidleisio  i'r  Senedd  sydd  yn  gwneyd  cyfreithiau 
fydd  yn  dwyn  perthynas  â'i  hetifeddiaeth,  tra  y  mae  ei  gwas  mwyaf 
distadl,  os  yw  yn  dal  ty,  yn  meddu  y  fraiut."  Gallwn  ddymuuohyn  heb 
fod  yn  aelodau  o  r  urdd  a  elwir  y  Shriehing  Sisferhood,  y  i-hai  syddtrwy  eu 
gor-sêl  wedi  gwneyd  mwy  o  ddrwg  nag  o  lês  iddynt  eu  hunaiu. 

Crefydd.  Yr  un  ydyw  rhyddid  yr  Efeugyl  yn  awr  ag  ydoedd  gan 
mlynedd  yn  ol,  ond  fod  y  maes  i  weithio  gyda  chrefydd  wedi  ehangu  yu 


YR  APOSTOL  paul:  ei  brofiad  a'i  athrawiaeth.  447 

iawr ;  a  gosodir  gwerth  ar  wasanaeth  merched  trwy  eu  galw  i  wneyd 
gwasanaeth  pwysig  mewn  gwahanol  rannau  o'r  maes.  Ymysg  y  rhai 
hyn  gellid  enwi,  y  Beibl-Wragedd  sydd  ar  y  meusydd  ceuhadol ;  y 
Cenadesau ;  Cenhadaeth  Feddygol  Zenana  a  Delhi,  heb  son  am  y 
cannoedd  merched  sydd  yn  gweithio  yn  ein  gwlad  ein  hunain 
fel  Athrawesau,  Arolygesau,  ac  Ysgrifeuydtlion  yn  yr  Ysgolon  Sabothol ; 
a  rhai  yn  eu  sêl  yn  esgvn  y  pulpudau  i  gymell  pechaduriaid  i  edifarhau 
a  dilyn  buchedd  uewydd.  Nid  ydym  am  ddweyd  nad  ydy  w  pregethesau 
yn  eu  lle,  eto  bydd  geiriau  Paul  yn  rheJeg  trwy  eiu  meddwl  bob  tro  yr 
ydym  yn  clywed  son  am  ferch  yn  pregethu. 

Gwelir  nad  amcan  bodolaeth  merch  ydyw  simera  ;  cenhadaeth  bwysig 
sydd  ganddi,  a  dylanwad  di  ben  draw.  Bydded  i  Dduw  beri  i  ni  deimlo 
difrifoldeb  yr  ymddiriedaeth,  fel  y  byddom  jn  gwneuthur  defnydd 
príodol  o  honi,  ac  yn  derbyn  gwobr  am  ein  llafur  yn  y  diweddd. 

Birhenhead.  M.  Oliyer  Jones. 


YR  APOSTOL  PAUL:  EI  BROFIAD  A'I 
ATHRAWIAETH. 

Darlithiau   Esbouiadol  ar  yr  Epistol   at  j  Galatiaid;  gan  y  Paech.  Eichard 
JoNES  (  Glan  Alaw) :     Caernarfon  :  W.  Gwenlyn  Eyans.     2s.  6c. 

Mae  y  rhai  y  gellir  rhoddi  unrhyw  bwys  ar  eu  barn  yn  barod  i  gydnabod 
y  budd  a  dderbynia  y  byd  crefyddol  oddiwrth  feirniadaeth  ddiweddar. 
Fod  ffrwj'th  y  feiruiadaeth  hon  yn  ddaioni  digymysg,  sydd  fwy  nag  a 
ellir  ddywedyd :  yn  hytrach,  eglur  yw  fod  nifer  o'r  beiruiaid  diweddar, 
gan  nad  beth  ellir  ddweyd  am  ehangder  eu  dysg  a  thrylwyredd  eu  hym- 
chwiliadau,  yn  dra  amddifad  o  farn  a  chymesuredd,  yn  gaethiou  i'w  rhag- 
syniadau  eu  hunain,  ac  yn  ddiffygiol  o  ddaugos  yparchsydd  yn  ddyledusi'r 
Ysgiythyrau  Sauctaidd,  pe  na  bai  am  ddim  uwch  ynddynt  na'u  rhagoriou 
Uenyddol  a  moesol.  Ceii'  rhai  o'r  beirniaid,  yn  enwedig  yn  yr  Almaen, 
yn  rhy  ymlyngar  wrth  eu  damcaniaethau  eu  hunain  i  alhi  bod  yn  ym- 
chwilwyr  rhydd  a  theg:  ymddengys  eu  bryd  yn  ormodol  ar  ddy wedyd 
rhyw  newydd,  neu  ar  sefydlu  rhyw  dybiaeth  na  thywynnodd  ar  feddwl  neb 
o'r  blaen.  Gellir  colli'r  gwirionedd  trwy  ddibrisio  credoau  traddodiadol, 
yr  un  mor  hawdd  â  thrwy  lynu  yn  wasaidd  wrthynt.  Oud  er  fod  hyn 
yn  wir  am  rai,  nid  yw  feíly  am  bawb  o'r  beirniaid  diweddar ;  a  geUü' 
dweyd  hyd  yn  oed  am  y  rhai  mwyaf  eithafol,  fod  ffrwyth  eu  hymchwü- 
iadau  yn  diysor  o  werth  i  r  sawl  a  aU  ddidol  yr  us  oddiwrth  y  gwenith. 
Un  o'r  rhai  pennaf  o'r  dosbarth  olaf  oedd  Baur,  yr  hwn  a  ddododd 
argraff  ei  feddwl  ar  esbonwyr  o  bob  math,  y  rhai  uniongred  fel  y  rhai 
an-uniongred.  Ehaid  cydnabod  ei  fod  fod  yn  feddyUwr  o'r  fath  ffrwyth- 
lonedd  ac  yn  ymchwiUwr  o'r  fath  fanylder,  fel  nad  doeth  i  neb  pwy 
bynnag  a  fynno  ddeaU  Cristionogaeth  yr  oesoedd  boreuaf  ei  adael  lieb  ei 
efrydu.  Ei  ragoriaeth  oedd  ehangder  ei  ddysg  a  thrylwyredd  ei  ym- 
chwüiad ;  ei  f ai  oedd  ymlyniad  ystyf uig  wrth  un  neu  ddwy  o  dybiaethau 
ar  draul  esgeuluso  rhoddi  Ue  dyladwy  i'r  ôeithiau  a  ymddengys  i'r  di- 
ragfarn  yn  anghyson  â  hwynt.  GeUid  tybied  ddarfod  iddo  ymlaenUaw 
wneuthur    ei    feddwl  i  fyny,   yn   bennaf  dan  ddylanwad  athroniaeth 


448         YR  APOSTOL  paul:  ei  brofiad  a'i  atheawiaeth. 

Hegel,  na  fu  y  fath  betli  yn  hanes  Cristionogaetli  â  gwyrth,  ac  nad 
allasai  fod  :  aeth  uwchbeu  yr  hanes  gyda'r  gredfod  gwyrth  yn  amhosibl. 
Nid  oedd  gan  hynuy  le  yu  histori  Sylfaenydd  eiu  crefydd  i'r  Ymgnawd- 
oliad  nac  i'r  Adgyfodiad.  Nid  oedd  ymddanghosiad  yr  lesu.  ar  y 
ddaear  yn  amgen  na  ffrwyth  neu  ganlyniad  naturiol  y  dadblygiad  o'r 
blaen — cynnyrch  angenrheidiol  tueddiadau  oedd  ar  waith  yn  y  byd,  yn 
enwedigol  yu  Israel ;  ac  nid  oedd  Cristionogaeth  y  gaurif  gyntaf  yn 
cynnwys  uu  elfeu  nad  ellir  rhoddi  cyfrif  am  dani  trwy  ystyried  y 
dylauwadau  goreu  oedd  ar  y  pryd  yn  ymweithio  yu  Ymherodraeth 
Ehufaiu.  Mae  y  cyfryw  olygiad  ar  darddiad  ein  crefydd  yn  siampl  dda 
o  ddull  Baur  o  feddwl.  Ceir  oliou  dysg  ac  ymchwiliad  mawr  yn  ei 
ymdriuiaeth :  nis  gellwcla  lai  uag  edmygu  y  gallu  a  ddanghosir  gauddo  ; 
argyhoeddir  chwi  hefyd  ei  fod  yn  credu  yr  liyn  a  lefara,  a'i  fod  yn 
ymofynydd  awyddus  am  y  gwir.  Oud  yu  y  diwedd  syrthia  ei  gasgl- 
iadau  yn  fyr  o  gaumol  eu  hunaiu  i'r  meddwl  diragfarn.  Ac  uid  oes 
eisieu  degwm  o'i  ddysgeidiaeth  ef  i'w  dadymchwel ;  un  neu  ddwy  o'r 
ystyriaethau  hynny  sydd  yr  un  mor  amlwg  i  ddynion  o  synwyr  a  barn 
ag  ydyut  i'r  mwyaf  dysgedig,  sydd  yn  ddigou  i  chwalu  yr  hoU  adeil- 
waith.  Pa  fodd  y  daeth  Cristiouogaeth  i  fod  ?  A  yw  yn  greadigaeth 
newydd  ymysg  dynoliyw,  yr  hon  y  rhaid  ei  hoh'hain  at  gyfryngiad 
neillduol  yr  HoUaUuog  fel  ei  hachos  ?  Nac  ydyw  o  gwbl,  ebe  Baur ; 
nid  yw  uamyu  dadblygiad  angenrheidiol  o'r  elfennau  naturiol  oedd  yn 
bod  o'r  blaeu ;  caufyddir  eisoes  yu  ymweithio  yn  y  byd  Rhufeiuig 
nerthoedd  digon  grymus  i'w  dwyn  i  fodolaeth ;  aUau  o  amodau  a  dar- 
pariadau  yr  oes  y  deiUiodd  Cristiouogaeth  Paul  a'r  eglwysi  boreuol,  yr 
un  mor  naturiol  a'r  digwyddiad  mwyaf  cyffredin.  Cymerwch  i  ystyr- 
iaeth  rai  o'r  ffeithiau  cyfoesol.  Un  ydyw,  ehaugder  a  chyffredinoh'wydd 
gaUu  E.hufain,  yr  hyu  a  dueddai  i  wrthweithio  y  rhagfarnau  cuUou  oedd 
yn  ffynnu  ymysggwahanolgenhedloedd.  Un  araU  oedd  y  sectan  luddewig, 
a  nodweddid  gan  ddwysfyfyr  a  neiUduad  meudwyaidd.  Y  drydedd  oedd 
athroniaeth  buraf  yr  Ymerodraeth.  Yn  awr,  meddyUwch  fod  y  cyfryw 
ddylauwadau  yu  cydymuno  ac  yn  gweithio  yn  yr  un  cyfeiriad,  a'r 
fírwyth  yw  Cristionogaeth  a'r  Eglwys.  Ond  y  mae  damcaniaetli  o'r 
fath,  er  yr  hoU  ddysg  a  werrir  er  ei  chadaruhau,  ymheU  o  gaumol  ei 
huu  i'r  meddwl  ystyrbwyU.  Ymddeugys  ar  unwaith  aUan  o  gyughanedd 
â  hanes  yr  oes — ac  at  haues  y  mae  yr  ysgol  hon  yn  apeUo.  Êhy  briu  y 
rhydd  Baur  ddisgrifiad  teg  o  agweddau  meddwl  y  byd  ar  y  pryd  :  ond 
pe  caniateid  fod  ei  ddarhiniad  yn  gywir,  y  mae  yn  annrhaethol  beU  o 
roddi  cyfrif  am  gj^fodiad  Cristiouogaeth  yn  y  fath  wlad  a  Phalestina.  Pa 
ddylauwadau  byuuag  oedd  yn  cydymuuo  yn  Rhufain,  nis  gaU  neb  f eddwl 
eu  bod  yn  cydgryuhoi  yn  Jerusalem.  Prifddinas  luddewaeth  oedd  y  Ue 
olaf  yn  y  byd  i  ddisgwyl  y  fath  beth  yuddi.  Os  oedd  y  syniad  a'r 
awyddfryd  am.ryddid  ac  ehangder  yu  nodweddu  trigoUou  Rhufain  ac 
Alexaudria,  gŵyr  pawb  mai  rhagfaru  a  chuhii  oedd  yn  hyuodi  meddwl 
Jerusalem.  Nid  oedd  yuddi  ddim  yn  ei  thueddu  at  y  cyffredinolrwydd 
sydd  yn  perthyu  i  grefydd  Crist.  Yn  Alexandria,  yu  auad  un  ddinas,  y 
cawn  ehangder  a  rhyddfrydigrwydd ;  ac  eto  nid  yu  yr  un  o  ysgoUon  y 
ddinas  honno,  uac  ymysg  ei  hathrouwyr  a'i  hareithwyr,  y  cyfododd  y 
grefydd  sydd  yn  difodi  pob  gwahaniaeth  rhwng  cenhedloedd  a  graddau, 
oud  o  fewn  y  ddiuas  lle  yr  oedd  coledd  rhagfarnau  culion  yn  cael  ei 
gyfrif  yn  rhinwedd  yn  hytrach  nag  yn  fai,  ac  yn  un  o  nodau-angen  ^ 
sect  uchaf  ei  bri  a'i  dylanwad. 


ŶR   APOSTOL   PAUL  :    EI   BROFIAD   A'I  ATHRAWIAETFì  449 

Mae  y  ffaitli  fod  crefydd  o'r  fath  ehaiigrwydd,  a'r  ehangrwydd  hwnnw 
yn  unol  a'r  purdeb  manylaf,  wedi  cyfodi  a  gwreiddio  yu  y  ddinas  gulaf 
ei  chydymdeimlad,  yn  rhyfeddod  mewn  gwirionedd.  Os  dy  wedir  i  hynny 
gymeryd  lle  yn  unol  û  chwrs  natiir,  yr  ydym  ym  mhresenohleb  ffaith 
nas  gellir  byth  ei  hesbonio.  Mae  cyfodiad  Cristionogaeth  yn  gwbl 
ddealladwy  yng  ngoleuni  cyf  ryngiad  goruwchnaturiol ;  ond  os  haerir  mai 
naturiol  oedd  y  dylanwadaii  a'i  dygodd  i  fodolaeth,  dywedwn  ninnau 
fod  y  naturiol  yn  ymddangos  yn  fwy  annaturiol  nag  ydyw  gwyrth. 
Wrth  briodoli  cyfodiad  Cristionogaeth  i  dueddiadau  naturiol,  hysbys 
mewu  hanes,  gofynna  Baur  oddiwrthym  beth  anhawddach  na  chredu 
hcU  wyrthiau  yr  Efengylau  ;  ceisia  ein  darbwyllo  i  oh-hain  Cristion- 
ionogaeth  a'r  Èglwys  at  weithrediad  natur :  ond  byddai  credu  y  fath 
haeriad  yn  wadiad  ar  eiu  natur  eiu  hunain.  Nid  yw  gwyrthiau  yr 
Efengylau  o  gwbl  yn  anhygoel,  oblegid  cysylltir  hwynt  â  rheswm  a 
ymddengys  yn  foddhaol,  ac  oh-heinir  hwynt  at  achos  y  rhaid  ei  gyfrif 
yn  ddigonoL  Rhoddir  atebion  llawn  i'r  ddau  ofyniad,  Paham  a  Pha 
fodd.  Ond  y  mae  y  posibih'wydd  i  Gristionogaeth  gyfodi  yn  y  modd  y 
dywed  Baur  iddi  gyfodi,  yn  annirnadwy.  Mae  yr  esbouiad  a  ddyry  o 
salbwynt  y  naturiol,  y  mwyaf  annaturiol  a  ddichon  fod.  Mae  gofyn  i  ni 
gredu  y  fath  beth  yn  sarhad  ar  ddeddfau  ein  meddyliau.  A  meddwl 
Avedi  ei  wyrdroi  a'i  gauiystumio  yn  unig  a  ddichon  dderbyn  ei  dybiaeth. 
Nid  yw  y  cyfuniad  o  ddjdanwadau  a  ystyria  fel  achos  bodolaeth  ein 
crefydd  yn  ddigouol  i  gynhyrchu  yr  effaith  ;  oblegid  mae  yn  y  cynnyrch 
lawer  mwy  nag  oedd  yn  y  galhioedd  y  dy wedir  iddynt  ei  achosi.  Syrthia 
Baur  i  amryfusedd  pwysig  wrth  edrych  ar  Gristionogaeth  fel  dadblygiad 
naturiol  o'r  tueddiadau  blaeuoroh  Gwna  y  tueddiadau  a'u  cyunyrch 
yn  rhy  debyg  i'w  gilydd,  trwy  f wyhau  y  cyntaf  neu  ddodi  atynt,a  thynnu 
oddiwrth  yr  olaf ;  ac  y  mae  yn  amlwg  ei  fod  dan  anghenraid  i  wneuthur 
rhywbeth  o'r  fath,  mewn  trefn  i  gyflwyno  y  tueddiadau  fel  achos 
digonol  o'r  grefydd.  Gwna  y  dylanwadaii  blaeuorol  yn  burach  a 
chryfach  nag  oeddynt  mewn  gwirionedd,  tray  darostynga  Gristiouogaeth 
i  safle  llawer  is  nag  a  haedda.  GelHd  meddwl  nad  oedd  ganddo  syuiad 
addas  am  wirioneddau  arbennig  ein  crefydd  ;  oblegid  dywed  mai  ei  haufod 
ydyw  y  pwyslais  a  ddyry  ar  ansawdd  y  galon,  a'r  datganiad  a  wna  o'r 
posibih'wydd  i  ddyn  yn  ei  nerth  ei  hun  ennill  ffafr  Duw.  Mae  yr 
haeriad  cyntaf  yn  gamsyniol,  a'r  olaf  yn  ddieithriol  gyfeiliornus. 
NeiUduoh-wydd  y  ddeddf,  yn  hytrach,  ydyw  rhoddi  pwys  ar  ansawdd  y 
galon  ;  mae  yn  wir  fod  j'r  efeugyl  yn  cydfyned  a'r  ddeddf  yn  hyn  fel 
trefn  sydd  yn  ei  chadarnhau  ;  eto  mae'n  beth  i  synnu  ato  fod  neb  yn  galhi 
meddwl  mai  hynny  yw  hanfod  yr  efengyh  Mae  yr  haeriad  olaf  yn 
Avrthun  o  gyfeiliornus ;  nid  yw  Cristionogaeth  yn  dysgu  dim  o'r  fat 
beth  a  bod  dyn  yn  alhiog  o  hono  ei  hun  i  enniU  ífafr  Duw  ;  y  gwrthwyneb 
yn  hollol  yw  ei  thystiolaeth,  sef  fod  Duw  o'i  ras  yn  adfer  pechadur,  pan 
heb  ewyllys  na  gallu  i  ddychwelyd  ato,  megis  y  mae  y  bugail  yn  dwyn 
y  ddafad  golledig  i'r  gorlan  na  ddeuai  iddi  byth  o  honi  ei  hun.  Ond 
yr  oedd  dyrchai'u  y  dylanwadau  paganaidd  ac  luddewig,  a  darostwng 
Cristionogaeth  i  safle  is  trwy  ddiosg  ymaith  ei  gwirioneddau  gwahan- 
iaethol,  yn  fater  o  anghenraid,  er  mwyn  cyflwyno  y  naill  fel  achos 
digonol  o'r  llalL  Gallwn  sylwi  ymhellach  mai  mewn  nifer  bach  o 
bwyntiau  y  canfyddir  cynglianedd  rhwng  y  sectau  luddewig,  yr  Esseu- 
iaid  er  engraifEt,  â  chrefydd  Crist.  A'r  im  modd  am  y  Stoiciaid 
ymysg  y  cenhedloedd.     Gwir  fod  eu  moes-ddysg  hwy  yn  uchel  a  phur 


450  YR   APOSTOL   PAUL:    EI   BROFIAD    a'i    ATnEAWIAETÍt. 

o'i  chymharu  âg  addysg  ysgolion  ereill,  a  bod  buchedd  rhai  o'i 
dysgawdwyr  yn  ddisglaer  ar  gyfer  düwch  erchyll  llygredigaeth  yr 
amsoroedd ;  yr  un  pryd,  yr  oedd  ysbryd  y  credo  hwn  mor  wahanol  i 
ysbryd  Cristionogaeth  fel  nas  gelHr  meddwl  am  f unud  fod  y  Stoiciad  yn 
barod  i  ddcrbyn  y  grefydd  a'r  foesoldeb  newydd  yti  y  fan  y  cynhygid 
hwy  i'w  sylw ;  yn  h}i;rach,  efe  oedd  eu  gwrtiiwynebydd  mwyaf  -pen- 
derfynol.  Gwrthodedig  oedd  yr  efengyl  yng  nghyfrif  un  o'r  fath  uchel- 
drem  a  hunan-ddigouedd  ;  nid  allai  dderbyn  ei  haddysg  ar  ddrygioni  a 
gwendid  dynoliaeth  dan  bechod,  nac  archwaethu  grasîonrwydd  ei  darpar- 
iaeth.  Yr  oedd  ei  datguddiad  o  ras  a  thrugaredd  mor  anghymeradwy 
yng  ngolwg  y  Stoiciad  a  ymogoneddai  gymaint  yn  ei  nerth  ei  hun, 
ag  oedd  ei  pliurdeb  i'r  Epicuriad  masw.  Nid  ydym  wrth  ddweyd  hyn 
oil,  yn  gwadu  y  ffaith  fawr  fod  y  byd  yn  cael  ei  baratoi  trwy  yr  oesoedd 
i'r  Efengyl — trwy  ddoethineb  Groeg,  yn  gystal  a  thrwy  luddewiaeth 
Palestina ;  ond  peth  ai'all  y w  haeru  fod  y  paratoad  yn  gyfry w  ag  i 
wneuthur  cyfrpigiad  dwyfol  arbennig  yn  afreidiol.  Dichon,  yn  wir, 
mai  elfeu  gryfaf  y  paratoad  oedd  ystad  ddiobaith  y  byd,  a'i  ym- 
wybyddiaeth  gynhyddol  o'i  sefyllfa.  Cyiîes  y  rhai  mwyaf  ystyriol  ar  y 
pryd  oedd  fod  pla  dj-noliaeth  yn  anaele — fod  ei  chyflwr  yn  dirywio  o 
ddrwg  i  waeth  ;  a'r  ymdeimlad  neu'r  ymwybod  hwn  o  anallu,  oedd  y 
paratoad  peunaf  i  ymddanghosiad  yr  lachawdwr  yn  y  byd,  a'r  fantais 
fwyaf  i  ledaeniad  yr  EfengyL  "  Crist,  pan  oeddym  ni  eto  yn  weiniaid, 
mewn  pryd  a  fu  farw  dros  yr  annuwiol."  Ond  y  mae  addef  hyn  yn 
dra  gwalianol  i'r  haeriad  fod  Cristionogaeth  wedi  ymffurfio  trwy  gyd- 
grynhöad  yr  amryw  nertlioedd  oedd  ar  waith  yn  Ymerodraeth  Rhufain. 
Yu  ol  esboniad  lîaur  a'i  ysgol,  ystyr  y  paratoad,  a'r  brif  elfen  ynddo, 
oedd  y  cyfoeth  o  dueddiadau  moesol  oedd  i'w  gael  ar  y  pryd  ;  cyd- 
gasgliad  y  gohidoedd  hyn  ydyw  crefydd  Crist.  Y  gwir  olygiad  yw, 
mai  y  prif  beth  yn  y  paratoad,  oedd  deffroad  ymwybyddiaeth  ym  meddwl 
y  byd  o'i  dlodi  a'i  wendid.     Mae  y  ddau  esboniad  yn  hollol  groes  i'w 

gilydd. 

Ond  er  holl  ddiffygion  yr  ysgol  hon  o  feirniaid,  teg  yw  cydnabod  y 
symbyliad  a  ddaeth  oddiwrthi  i  ymchwiliadau  Beiblaidd  a  Duwinyddol. 
Heblaw  ffrw}th  ei  hymchwiliadau  ei  huu,  parodd  ddeffröad  ar  feddyliau 
mwy  cydnaws  â'r  ysbrydol  a'rgoruwchnaturiol :  ac  nid  hynny  yn  unig,  ond 
bu  hefyd  yn  offerynnol  i  gy  wiro  Ilìaws  o  gamsyniadau  traddodiadol  parth 
cyfansoddiad  rhannau  o'r  Ysgrythyr.  Hyn,  efallai,  ydy w  ei  phrif  was- 
anaeth.  Mae  yn  wan  mewn  duwinyddiaeth  briodol ;  yn  lleuyddiaeth  y 
Beibl  y  mae  yn  gref.  Trwy  roddi  yr  holl  bwys  ar  y  naturiol  a'r  hanes- 
yddol,  y  mae  wedi  galw  sylw  ereill  atynt  yn  fwy  nag  o'r  blaen,  eto  heb 
Iwyddo  i'w  dieithro  i'r  elfen  ddwyfol  yn  yr  Ysgrytiiyrau.  Nid  aU  fod 
dim  yn  fwy  anfoddhaol  nag  esboniad  Baur  o  droedigaeth  Paiü,  a'i  gais  i 
gau  allan  y  goruwchnaturiol  o  hono.  Nid  oedd  yn  achosi  y  cyfnewidiad 
ddim  heblaw  dylanwadau  naturiol.  Yr  oedd  yn  Saul  y  Pharisead, 
feddyliau  amryíal  yn  ymweithio  ;  cynbyrfid  ú  ysbryd  ganddynt ;  un 
hawdd  ei  gj-ffroi  ydoedd ;  cymerai  ei  syniadau  feddiant  llwyr  o  hono ; 
dyn  ydoedd  o  ewyllys  gref,  o  serchiadau  tanbaid,  oud  o  gorff  egwan,  ac 
yn  tueddu  at  lewygfeydd ;  ac  yn  un  o'r  Ilcwygfeydd  hynny  y  dychymygodd 
weled  yr  lesu  a  chlywed  ei  lais  yn  llefaru  wrtlio.  Ond  uid  oedd  y  fath 
esboniad  yn  boddloni  Baur  ei  hun,  a  phrawf  o'i  onestrwydd  ydyw  yr 
addefiad  a  wna  yn  ddÌAveddarach  fod  troedigaeth  yr  Apostol  yn  am- 
hosibl  ei  ddeall  yng  ugoleuni  y  naturiol. 


•  YR   APûSTOL   PAUL:    EI   BROPIAD    A'I  ATHRAWIAETH.  451 

Yr  im  piydy  maey  feirniaclaethhori,  er  ei  hymwrthofliad  â'r  gw^Tthiol, 
wedi  estyu  i  ni  gynorthwyon  gwerthfawr  i  dleall  yr  Apostol  a'i  ysgrif- 
eniadau.  Dichon  mai  ei  phrif  ddiffyg — ei  chyfeiliornad  mawr — ydyw 
yr  achos  o'i  rhagoriaeth.  Pàr  ei  gwadiad  o'r  gwyrthiol  iddi  roddi  mwy 
o  sylw  i'r  naturiol  a'r  hanesyddol.  Dengys  fwy  o  gyfarwydd-der  â 
hanes  cyfoesol  y  byd  yn  dymhorol  a  chrefyddol.  Dealla  amgylchoedd 
yr  Apostol  yn  well.  Sylwa  yn  fanylach  ar  ddylanwad  ei  addysg 
Phariseaidd  ar  ei  ddysgeidiaeth  Gristionogol,  ac  oh'heinia  y  berthynas 
rhwng  ei  athrawiaeth  a'i  brofiad.  Mae  gan  y  Saeson  dri  gair  yn  dynodi 
prif  arweddau  y  feirniadaeth  ddiweddar,  y  rhai  nad  oes  gennym  yn 
Gymraeg  eiriau  dealladwy  am  ddau  o  honynt,  —  iiidudire,  hisforical, 
p»yi:llological.  Credwn  fod  mwy  o'r  gras  o  ostyngeiddrwydd  yn  yshryd  yr 
hen  feirniadaeth  ;  ond  y  mae  mwy  o  hono  yn  niill  {inetìiod)  y  feirniadaeth 
ddiweddar.  Gwelir  hyn  yn  arbennig  mewn  cysylltiad  à  chwestiwn 
ysbrydoliaeth  a  datguddiad.  Yn  y  dyddiau  o'r  blaen,  cyrhaeddid  y 
casgliadau  arno,  nid  yn  gymaint  trwy  chwilio  y  Beibl  ei  hun,  ond  trwy 
ymresymu  oddiwrth  ragsjiiiadau,  y  rhai  a  aurhydeddid  a'r  enw 
egiuyddorion.  Dywedid,  a  hynny  yn  hoUol  wir,  fod  yr  Ysgrythyrau 
Sanctaidd  yn  houni  iddynt  eu  hunain  awdurdodiad  dwyf ol ;  yna  prysurid 
at  y  casgliad  fod  yr  iin  purdeb  ag  a  hawlir  i  Air  Duw  yn  perthyn  i'r 
ysgrifeniadau  sydd  jm  cynnwys  ac  yn  trosglwyddo  y  Gair  hwnnw. 
Ymresymid  ymhellach  oddiwrth  gymeriad  a  phríodoliaethau  Duw,  at 
gyffelybrwydd  yn  y  llyfr  i'w  Awdwr  yn  y  pethau  h}Ti.  Duw  gwj'bod- 
aeth  yw  Duw ;  naturiol,  gan  hynny,  yw  edrych  am  adlewyrchiad  o'r 
wybodaeth  ddwyfol  berffaith  yn  y  llyfr  a  ysbrydolwyd  ganddo.  Megis 
y  mae  awdwr  natur  yn  deall  gwaith  ei  ddwylaw  yn  berffaith,  felly  hefyd 
y  ceir  yn  ei  Air  rag-dafliadau  o'r  pethau  a  ddarganfyddwyd  mewn  oes- 
oedd  diweddar  gan  wy^ddoniaeth.  Y  mae  awdwr  datguddiad  yn  Fod 
sydd  yn  meddu  ar  y  perffeithrwydd  uchaf  ;  oddiwrth  hyn  ymresymir  y 
rhaid  i'r  YsgrythjTau  feddu  ar  berffeitbrwydd  o'r  un  natur,  heb  ystyr- 
ied  mai  yr  unig  berffeithrwydd  a  ellir  ddisgwyl  yng  ngwaith  Duw  yw 
addasrwydd  digonol  i'w  swydd  a'i  amcan.  Erbyn  hyn,  fodd  bynnag, 
addefir  fod  y  duU  hwn  o  drin  y  mater  ar  unwaith  yn  annheg  arhyfygus. 
Nid  ydym  yn  addas  i  farnu  pa  fath  y  rJmid  i  ddatguddiad  fod.  Yr 
ydym  yn  bostio  tu  hwnt  i'n  mesur  wrth  wneuthur  felly ;  ein  lle  fel 
creaduriaid  o  ddirnadaeth  gyfyng  mewn  pethau  dwyfol,  ydyw  myned  at 
y  Beibl  ei  hun — ei  chwilio  yn  fanwl  mewn  gostyngeiddrwydd — rhoddi 
ei  lle  dyladwy  i  bob  ffaith — a  ffurfio  ein  sjTiiad  am  ei  ddatguddiad  a'i 
ysbrydoliaeth  oddiwrth  dystiolaeth  unedig  y  fFeithiau  a  g}Tihwysa,  yn 
hytrach  na  sefyll  uwch  ei  ben  gyda  meddyliau  llwythog  o  ragsyniadau, 
a  dweyd  fod  yn  rhaid  i  ddatguddiad  ac  ysbrydoliaeth  fod  yn  gyson  a  hyn 
neu'r  llall.  Pell  ydym  o  feddwl  fod  Uíaws  o'r  syniadau  diweddar  yn 
gy wir ;  yr  uu  pryd  y  mae  yn  nuU  yr  ymchwüiad  lawer  o  nodweddion 
canmoladwy.  Heblaw  yr  hyn  a  nodasom,  rhoddir  ystyriaeth  i'r 
egwyddor  o  gynuydd,  nid  yn  unig  wrth  edrych  ar  yr  Ysgrythyrau  fel 
cyfan,  ond  hefyd  yn  ei  pherthj-nas  a'r  ysgrifenydd  unigol.  Nid  yn  unig 
canfyddwn  gynnydd  o  gymharu  y  Sallwyi-  neu'r  Proffwydi  a'r  Pum 
Llyfr,  neu  yr  ApostoHon  â'r  ProfFwydi ;  ond  hefyd,  wrth  gymhai-u 
epistolau  yr  un  Apostol  mewn  adegau  gwahanol  ar  ei  fywyd. 

Mae  yn  sicr  fod  ymchwilwyr  yr  oes  hon  ar  dir  mwy  manteisiol  i 
ddeaU  epistolauPaul  nag  oedd  beirniaid  yr  oes  o'r  blaeu.  Yn  un  peth, 
mae  ymchwiUadau   diweddar  i'w  amseroedd  a'i  amgylchoedd  yn  ein 


4é2  YR    APOSTOL   PAUL:    EI   BROFIAD    a'i   ATnEAWIAETH. 

galluogi  i  sylweddoli  ei  bersonoliaeth  i  raddau  lielaethach.  Nid  offeryn 
neu  gyfrwng  datguddiad  ydyw  i  ni  mwyach;  yr  ydym  yn  adnabod 
y  dyn ;  gallwn  gysylltu  ei  athrawiaeth  â'i  hanes,  ac  edrych  arni  fel 
datguddiad  lesu  Grist  iddo  trwy  ei  brufiad  eiliuu.  Nid  oedd  ei  droedig- 
aeth  yn  ei  ddatod  oddiwrth  ei  fywyd  blaenorol  yn  llwyr;  er  ei  fod  yn 
rhoddi  iddo  gyfeiriad  ac  amcan  cwbl  wahanul,  eto  yr  oedd  yn  dwyn  i'w 
apostolaeth  bethau  goreu  ei  amaethiad  Phariseaidd.  Yr  lien  olygiad  ar 
ei  addysg  foreuol  oedd,  ei  bod  yn  cyfuno  yr  un  Rabbinaidd  a'r  uu  Eoeg- 
aidd — ddarfod  iddo  yn  ei  febyd  yn  Tarsus  yfed  yn  helaeth  o  wybodaetli 
oreu  y  Paganiaid ;  ac  ystyriai  rhai  fod  y  dyfyniadau  a  wna  o'r  pöetau 
yn  Athen  yn  gadarnhad  o'r  cyfry  w  dyb.  Mae  llenor  mor  ddiwyd  a  deallus 
a  Schaff  j^n  bai'nu  fod  ei  areitheg  a'i  resymeg  yn  dwyn  delw  clasuron 
goreu  Groeg.  Ond  nid  oes  braidd  neb  yn  coledd  y  golygiad  hwn  yn 
awr.  Mae  yn  wir  y  gwahaniaethir  am  raddau  ei  ^yybodaeth  o'r  ddoeth- 
ineb  genhedlig.  Mae  yr  hen  olygiad  a  gyuhygid  gan  Schrader,  fod  yr 
efrydydd  ieuanc  wedi  paratoi  ei  hun  trwy  amaethiad  Groegaidd 
i  lafurio  fel  cenhadwr  luddewig  ymysg  y  cenhedloedd,  i  broselytio  y 
dienwaediad  i  grefydd  ei  dadau — h^b  neb  i  ddweyd  gair  o'i  blaid.  Barna 
Meyer  fod  yn  debygfod  gauddo  wybodaeth  arwynebol  olenyddiaeth Groeg, 
am  nad  allai  un  o'r  fath  athrylith  fywiog  ddyfod  i  gyffyrddiad  â  Groegwyr 
yn  Tarsus  ac  â  Heleuistiaid  yn  Jerusalem,  heb  iddi  osod  rhywf aint  o'i  har- 
graff  ar  ei  feddwl.  Mae  ereiU,  fodd  bynnag,  yn  anfoddlon  i  fyned  can 
belled,  ac  yn  barnu  nad  oes  dim  o'i  holion  i'w  canfod  ar  ei  dduU  o  feddwl. 
Nid  oes  dim  o'r  diUynder  clasurol  yn  ei  arddull;  ei  eiddo  ei  huu  yn 
gwbl  ydyw ;  yn  Hebraeg  y  byddai  yn  meddwl  yn  hytrach  nag  yn  y 
Groeg ;  ac  nid  oes  un  sail  i  feddwl  iddo  gymeryd  Demosthenes  neu 
Thucydidesfelcynllun,nadoeddgrym  ac  angerddolebeireithegond  y  grym 
a'r  angerddoldeb  oedd  yn  codi  o  danbeidrwydd  ei  ysbryd  ei  hun,  ac  nid  yn  y 
mesur  lleiaf  oddiar  ddylanwad  ereill  ar  ei  arddull.  Nid  oes  un  awgrym 
y  bu  o  gwbl  yn  efrydydd  dyfal  o  ddoethion  Groeg.  Cafodd  ei  wybod- 
aeth  am  Iwgr  y  byd  Paganaidd  trwy  ei  sylwadaeth,  nid  trwy  efrydiaeth 
o'r  llyfrau  sydd  yn  disgrifio  ei  gyfiwr  moesol.  Er  ei  fod  yn  Helenistiad, 
"Hebrewro'rHebreaid"  y  geilw  eihun ;  h.y.,  luddew  ydoedd  ymhob  ystyr, 
0  ran  chwaeth,  amaethiad,  cydymdeimlad,  yn  gystal  ag  o  ran  cenedl.  Nid 
oedd  yr  ysgol  Rabbinaidd,  o'r  hon  yr  oedd  Gamaliel  yn  brif  ddysgawdwr, 
yn  gwarafun  efrydiaeth  o'r  prif  awduron  Groegaidd  i'w  dis- 
gyblion,  er  mai  ei  ganiatau  a  wnai,  yn  hytrach  ua'i  annog  ;  ac  yr  oedd 
Gamaliel  ei  hun  yn  ddyn  o  feddwl  eang  a  rhyddfrydig.  Ond  yr  oedd 
Saul  yr  efrydydd  o  feddwl  gwahanol  i'w  athraw.  Mewn  uu  ystyr,  nid 
oedd  mor  eang  :  beth  bynnag  am  ei  aUuoedd  naturiol,  yr  oedd  ei  ynni 
a'i  ddifrifwch,  ei  ymgysegriad  trylwyr  i  un  peth,  yn  peri  math  o  gyfyng- 
iad  arno,  o  leiaf  yn  anfantais  ir  ehangrwydd  a  nodweddai  feddwl  yr 
athraw.  Er  fod  yr  oll  a  wyddom  am  Gamaliel  yn  adlewyrchu  anrhyd- 
edd  arno,  eto  yr  oedd  ei  ehangrwydd  a'i  gymesuredd  mewn  undeb  ag 
argyhoeddiadau  llai  meistrolaidd  nag  eiddo  Saul.  Pe  buasai  ei  argy- 
hoeddiadau  yn  ddwysach,  tebyg  yw  y  buasai  ei  gymesuredd  a'i  degwch 
yn  llai ;  o  leiaf  gyda  mwy  o  anhawster,  fel  caulyuiad  ymdrech  mewnol, 
y  gallasai  ddangos  cymaint  o  bwyll  a  thegwch  yn  y  gynghorfa  pan  oedd 
achos  yr  apofetolion  gcr  bron.  Ar  y  llaw  arall,  un  yn  cael  ei  feddiannu 
yn  Uwyr  gan  un  drychfeddwl  oedd  y  disgybl.  Tybiodd  y  rhaglaw  ei  fod 
yn  ynfydu;  ac  ni  buasai  ef  ei  hun  yn  gwneyd  y  dybiaeth,  "  Os  amhwyUo 
yr  ydym  "  (2  Cor.  v.  13),  oni  buasai  fod  Uìaws  yn  cyfrif  ei  frwdaniaeth  a'i 


YR   ArOSTOL   PAUL  :    EI    BROFIAD    a'i    ATHRAWIAETH.  453 

sêl  yn  arwyddion  o  orfEwylledd.  Ac  yr  ocdd  yr  un  petli  yn  amlwg 
yuddo  pan  yn  Pliarisead.  Yr  oedd  yn  Zelotiad — yn  ei  eiritiu  ei  liun, 
"  yn  fwy  awyddus  ''  na'i  gyfoedion  i  draddodiadau  ei  dadau.  Yr  oedd 
ei  gredo  yn  ei  feddiaunu,  yr  hyn,  efallai,  nid  ellir  ei  ddweyd  am  neb 
arall  o'r  Pliariseaid  cyfoesol.  Ac  y  mae  yn  sicr  fod  yr  henuriaid  call  a 
gwagelog  yn  cael  eu  blino  gan  ei  sêl  ddiorô'wys.  Yr  oedd  yn  annrhaethol 
f wy  tanbaid  nag  oeddyut  hwy — y  i'hai  a  ddymunent  aros  yn  llonydd  a 
gadael  pethau  fel  yr  oeddynt.  Yr  oedd  y  fatli  drylwyredd  yn  perthyn 
i'w  feddwl  a'i  gymeriad,  fel  y  mynnai  weithio  ei  gredo  allan  i'w  gan- 
lyniad  eithaf.  Nid  oedd  y  fath  sêl  yn  gymeradwy  gan  rai  mwy  pwyUus, 
tebyg  i  Gamaliel,  neu  mwy  oer  ac  ystrywgar,  tebyg  i  Annas,  lly wydd  y 
y  Cyngor;  a  phan  aeth  Saul  at  yr  archoffeiriad  i  ddeisyf  ganddo 
îytliyrau  i  Damascus  at  y  Synagogau,  mae  yn  hawdd  gennym  gredu  fod 
yu  dda  ganddo  eu  rhoddi  iddo,  nid  yn  gymaint  er  mwyn  cosbi  y 
disgyblion  ag  er  mwyn  cael  gwared  o  SauJ  :  gwell  ganddo  i'r  fath  uu 
anghyfleus,  aflonydd,  fod  ymhell  yn  Damascus  nag  yn  Jerusalem  yn 
agos  ato.  Mynych  y  sylwir  nad  oes  un  awgrym  yn  ei  epistolau  fod 
Paul  yn  edmygydd  mawr  o  brydferthion  natur  ;  ac  y  mae  yr  un  peth  yn 
v,'ir  am  lai  o  enwogion  yr  Eglwys  ar  ei  ol,  Calvin,  er  engraifft.  Cyfrifa 
rliai  am  hyn  trwy  ddweyd  nad  oedd  ganddo  lygad  i  weled  anian  :  ni 
rj'fygwn  ni  i  farnu  felly  am  ddyn  o'r  fath;  mwy  cywir,  efallai,  yw 
dweyd  fod  y  moesol  a'r  ysbrydol  wedi  llyncu  ei  fryd  mor  llwyr  iddynt 
eu  hunain,  fel  nad  allai  gymeryd  hamdden  i  droi  ei  feddwl  at  ddim 
arall ;  a  phe  buasai  yn  lìai  trylwyr  yn  ei  ymroddiad  iddynt  hwy,  y 
cawsem  yn  ei  ysgrifeniadau  gyfeiriadau  mynych  at  ddiUynion  natur  a 
chelfyddyd. 

Barna  Sabatier  fod  addysg  foreuol  yr  Apostol  yn  gwbl  luddewaidd. 
Dichon  fod  yr  ysgrifennydd  hwn  yn  myned  yn  rhy  bell  yn  y  cyfeiriad 
yma,  fel  yr  aeth  ereill  yn  y  cyfeii-iad  gwrthwyneb.  Ond  tueddir  ni  i 
feddwl  fod  sylwedd  ei  olygiadau  ar  y  mater  yn  gywir.  "  Y  mae 
cyffelybrwydd  nodedig  yn  ei  arddull  i'r  eiddo  Thucydides  ;  ond  niphrofa 
hyn  ddim  mwy  na  chydnawsedd  natmiol  eu  hathrylith.  Nid  yn  ysgolion 
y  Sojîhistiaid  a'r  areithwyr  y  dysgodd  ei  ddull  o  ymresymu  ;  mae  yn 
dwyn  mwy  o  ddelw  y  Talmud  a'r  Ptabbiniaid  nag  eiddo  Plato  ac 
Aristotl.  Er  mai  yu  iaith  Groeg  yr  oedd  yn  ysgrifennu,  yn  yr  Aramaeg 
yr  oedd  yn  meddwl.  Nid  ymddengys  iddo  f enthyca  ddim  o'r  Groeg  ond 
geiriau.  O'r  elfennau  allanol  hyn,  creodd  iaith  iddo  ei  hun,  o  nodwedd 
angherddol  a  gwreiddiol  fel  ei  athrylith.  Nid  dinesydd  Tarsus,  ond 
efrydydd  Jerusalem,  a  rydd  gyfrif  am  ajoostol  y  cenhedloedd."  Mae  yn 
dra  thebyg  mai  byr  oedd  ei  arhosiad  yn  Tarsus,  ac  iddo  symud  yn  foreu 
i  Jerusalem,  Ue  yr  oedd  iddo  berthynasau  ;  y  tebyg  yw  ei  fod  yn  lletya 
yno  yn  nhy  chwaer,  yr  hon  oedd  yn  hŷn  nag  ef  (Act.  xxiii.  16).  Dywed 
mai  "  yn  y  ddiuas  hou,"  sef  Jerusalem,  y  meithrinwyd  ef,  er  iddo  gael  ei 
eni  yn  Tarsus,  yn  Ciíicia  (Act.  xxii.  3).  Gosodwyd  ef  yn  foreu  dan 
addysg  Gamaliel,  un  o  awdurdodau  uchaf  ysgol  HiUel ;  ac  y  mae  olion 
yr  addysg  hon  yn  hawdd  eu  canfod  ar  athrawiaeth  yr  Apostol,  ei 
sylwedd  yn  gystal  a'i  duU.  Dyfynna  Derenbourg  rannau  o'r  dduwin- 
yddiaeth  Ptabbinaidd,  yn  y  rhai  y  gweUi'  pa  mor  debyg  y  mae  yr  Apostol 
yn  trin  ei  fater  i'w  hen  athrawon. 

Ni  ddarfu  Luther  ar  ol  torri  ymaith  oddiwrth  eglwys  Rhufain, 
ymwrthod  â'r  cyfan  o'r  hen  gredo, — yr  oedd  ei  dduwinyddiaeth  br'íodol, 
ei  athrawiaeth  am  Dduw,  am  gyflwr  dyn,  ac  am  Berson  Crist,  yn  aros 


454  YR   APOSTOL   PAUL:    Er    BROFIAD    AI    ATHRAWIAÊTH. 

yr  un ;  felly  hefyd  ni  plieidiodd  Paul  a  bod  yu  Pharisead  mewn  rha  í 
pethau  pwysig.  Tra  yn  gyfrwys  yn  ei  ymwneyd  â'r  pleidiau  yn  y 
Cyngor,  nid  yinadawai  â'r  gwir  wrth  ddweyd,  "  Pharisead  wyf  fi,  mab 
i  Pharisead  "  (Act.  xxiii.  6).  Yr  oedd  gwreiddiau  y  rhan  fwyaf  o'i 
syniadau  Cristionogol  yn  ffydd  ei  febyd,  yr  hyn  nid  yw  yn  cynnwys 
mwy  na  phe  d^^wedid  fod  Cristionogaeth  yn  barhad  o  luddewiaeth. 
luddewiaeth  oedd  sylfaeu  ei  dduwiuyddiaeth.  O'r  Heu  Destameut  y  câi 
egwyddoriou  sylfaenol  ei  athrawiaeth — ei  ddrychfeddyliau  am  y  Duw 
byw,  ei  sancteiddrwydd  a'i  gyfiawnder  ;  am  berthynas  Duw  <â  dynolryw 
yn  gyffredinol,  ac  a'r  Eglwys  yn  neillduol,  "  Duw  Paul  ydyw  Duw  yr 
hen  gyfamod  ;  Duw  Abraham,  Jacob,  Moses,  a'r  proíîwydi ;  Efe  y w  yr 
unig  wir  Dduw,  yr  Hwn  sydd  Dduw  eiddigus  ;  Efe  yw  Creawdwr  pob 
peth.  Yr  oedd  Efe  yn  Dduw  i  Israel  mewn  modd  neillduol,  am  ei  fod 
mewn  cyfamod  â  hwynt,  ac  wedi  ymddiried  iddynt  am  ei  ymadroddion. 
Ar  y  cyfrif  hwn  mae  yr  Hen  Destament  yn  parhau  mewu  awdurdod  fel 
datguddiad  dwyfol ;  datguddiad  y w  o'r  Duw  sanctaidd,  â  r  Hwn  nis 
gallwn  fod  mewn  heddwch  heb  galou  bur.  üddiyma  y  cafodd  Paul  ei 
ddrychfeddwl  dyrchafedig  am  gyfiawnder,  a'i  ddrychfeddwl  cyfatebol 
am  bechod  ;  a'r  ymrysonfa  rhwng  y  ddau  ym  mynwes  yr  Apostol  oedd 
cychwynfan  ei  holl  ddadblygiad  ysbrydol."  Yr  oedd  hyn  oll  yn  gynwys- 
edig  yn  ei  gredo  fel  Pharisead,  yr  hyn  a  drosglwyddodd  i'w  fywyd 
newydd.  Yr  un  olwg  á'r  Phariseaid  a  gymerai  ar  y  byd  cenhedlig : 
"  rhai  nid  adwaenant  Dduw  "  ydynt,  ac  yn  "  gwasanaethu  y  creadur  yn 
hytrach  na'r  Creawdwr  "  ;  rhai  "  diffydd  "  a  "  diddeddf  ;"  a  "  phechadur- 
iaid"  o'u  cymharu  â'r  luddewon  (Gal.  ii.  15).  A'r  un  modd  y  mae  ei 
ddysgeidiaeth  am  angylion  a  chythreuliaid,  dylanwad  penuaeth  y 
cythreuliaid  ar  fyd  dynolry  w,  perthynas  y  Daimouiaid  ac  eiluuaddoliaeth, 
gwasanaeth  yr  angylion  yn  rhoddiad  y  ddeddf  ar  Sinai,  yu  uuol  â  chredo 
ysgol  Hillel.  Nid  yw  hyn  oll  yn  gwneyd  ei  droedigaeth  a'r  datguddiad 
a  dderbyniodd  yn  Uai.  Yr  oedd  ei  droedigaeth  y  cj'fnewidiad  mwyaf 
trwyadl  y  gellir  nieddwl  am  dano:  yr  un  pryd,  nid  oedd  yn  addatodiad 
hollol  oddiwrth  ei  fy wyd  o'r  blaen.  Newidiad  ar  gyfeiriad  y  meddwl  a'r 
bywyd  ydoedd.  Mae  yn  cadw  y  rhan  hou  o'i  hen  gredo  am  ei  fod  yn 
wir  ;  ymwrthod  y  mae  â'r  ysbryd  cul,  hunan-ddigonol,  a  berthynai  iddo; 
trwy  ei  droedigaeth  y  daeth  i  beidio  ymddiried  yn  y  cnawd  ac  i  obeithio 
yng  Nghrist  lesu,  ac  yr  ymddyrchafodd  o  diriogaeth  y  ffurf  a'r  llythyren 
i  fyd  newydd  rhyddid  a  gwirionedd  ysbrydol. 

Os  oedd  sylfeini  athrawiaeth  Gristionogol  yr  Apostol  yn  gorwedd 
yn  ei  gredo  luddewig,  mwy  o  lawer  yr  oedd  perthynas  rhwng  ei  brofiad 
presennol  fel  credadyn  a'i  athrawiaeth  fel  Apostol.  Os  oedd  perthjnias 
rhwng  dwy  adran  ei  fywyd,  y  rhai  oeddynt  ar  un  olwg  mor  groes  i'w 
gilydd,  haws  yw  olrhain  y  cysylltiadrhwng  profiad  y  saut  a  gwybodaeth 
y  dj'sgawdwr  yn  yr  un  tymor  ar  gyfrif  cydnawsedd  y  naill  a'r  Uall. 
Dichon  fod  rhai  o'n  darlleuwyr  yn  coledd  math  o  syniad  am  ysbrydoliaeth 
sydd  yn  gwneyd  ei  ddylanwad  yn  gyfareddol,  ac  felly  yn  ei  ddatod 
oddiwrth  bob  gweithrediad  naturiol  o  eiddo  y  meddwl.  Yn  ol  y  cyfryw 
olygiad,  mae  ysbrydoliaeth  neu  ddatguddiad  yn  dyi'chafu  ei  berchen  ar 
unwaith  i  binacl,  oddiar  ba  un  y  gwel  holl  fyd  gwirionedd  ar  unwaith 
megis  ag  un  drem.  Mwy  nnol  o  lawer  â  deddfau  y  meddwl  dynol,  ac  â 
threfn  y  gweithrediadau  dwyfol,  ydyw  golygu  y  dylanwad  yn  gweithio 
yn  raddol,  ac  felly  yn  ymddibynnu  i  fesur  mawr  ar  ewyllys  y  dyn 
ysbrydoledig  ei  hun  ;  fel  dawn  ag  y  geUir  ei  hyrwyddo  neu  ei  Uesteirio 


ỲR  ArosTOL  taul:  ei  broí^iad  a'i  athraẅiaeth.  4o5 

yn  ei  gweitbrccliad  trwy  brofiacl,  Hafur,  a  gras  ei  derbynydd.  Onid  oes 
gyfatcbiaetb  yn  liyn  rbwng  hoU  ddybinwadau  yr  Ysbryd?  Mae  y 
pecbadur,  trwy  gredu  ynderbyn  yr  Ysbryd  Glân,  ac  yn  ei  dderbyn  i  bre- 
swylio  ynddo,  nid  yn  unig  yn  cyfranogi  o'i  ddylanwadau  megis  oddi 
allan.  Eto  trwy  flynyddoedd  o  lafur  diwyd,  o  ymdrech  yn  erbyn 
pechod,  o  dduwiol  fyfyr  a  defosiwn,  trwy  fywyd  o  ufudd-dod  cyson  i 
Dduw,  y  mae  yr  Ysbryd  hwn  yn  treiddio  trwy  ei  natur  yn  oleuni,  yn  ras, 
ac  yn  dangnefedd ;  "o  ogoniant  i  ogoniant"  y  newidir  ef  i'r  unrhyw 
ddelw,  megis  gan  Ysbryd  yr  Arglwydd.  Nid  yw  y  Gweithiwr  nefol  yn 
cyflawni  ei  waith  hebddo,  ond  trwyddo;  trwy  weithio  yuddo  ewyllysio  a 
gweitbredu  o'i  ewyllys  da  Ef.  Yr  un  modd  am  waith  yr  un  Ysbryd 
mewn  datguddiad.  Dywedir  fod  Pedr  yn  Uawn  o'r  Ysbryd  Ghin  ar 
ddydd  y  Pentecost ;  ac  er  fod  y  ddawn  hon  yn  ei  gymhwyso  i  gyflawui 
gwaith  pwysig  y  dydd  hwnnw  nior  berffaith  ag  oedd  bosibl,  eto  nid 
ydym  i  feddwl  ei  fod  ar  y  pryd  yn  deall  holl  gyngor  Duw.  Yr  oedd  y 
ddawn  yn  ei  gymhwyso  yn  gyflawn  at  waith  mawr  y  dwthwn  hwnnw. 
Kid  oedd  ynddo  un  diífyg.  Yr  oedd  yn  Uawn  o  wroldeb  a  nerth,  o 
ddoethineb  a  gras  ;  traddodai  gyda  hyfdra  y  cwbl  a  ofynnai  yr  adeg  a' 
gwrandawyr ;  eto,  nid  oedd  yr  Ysbryd  yr  oedd  yu  llawu  o  hono  eto  yn  ei 
oleuo  am  bethau  y  byddai  angen  cyfarwyddyd  arnynt  ar  ol  hyn.  I'r 
luddewon  yn  unig  y  mae  yn  pregethu ;  i  Israel  y  dywed  fod  Crist  wedi 
ei  ddyrchafu  yn  dywysog  ac  yn  iachawdwr  iroddi  eclifeirwch  a  maddeu- 
ant  pechodau  ;  pan  yn  cyhoeddi  fod  yr  addewid  "  i  bawb  ymhell,"  ni 
feddyliai  am  rai  can  belled  â'r  Cenliedloedd,  ond  am  luddewon  ar  wasgar 
o'u  gwlad  eu  hunain  ;  neu  os  meddyliai  am  danynt  hwy,  nid  oedd  yn 
credu  y  gallent  ddyfod  i'r  eglwys  heb  fod  yn  gyntaf  yn  broselytiaid  i'r 
grefydd  luddewig. 

Yr  un  modd,  yn  raddol  yr  oedd  goleuni  datguddiad  yn  llewyrchu  ar 
feddwl  Apostol  y  Cenhedloedd.  Os  darllennwn  ei  epistolau  gyda'r 
amcan  o  wybod  ei  deall  yn  nirgelwch  Crist,  tarewir  ni  yn  fuan  gan  faint 
y  gwahaniaeth  rliwng  ei  epistolau  fcoreuaf,  y  rhai  at  y  Thessaloniaid, — a'r 
efistolau  diweddarach,  y  rhai  at  y  Corinthiaid,  y  Rhufeiniaid,  a'r 
Galatinid  ;  ac  wrth  ddarllen  ei  lythyraii  at  yr  Ephesiaid,  y  Philippiaid, 
a'r  Colossiaid,  cawn  ein  liunain  drachefn  mewn  awyrgylch  mwy  nefol. 
Yr  oedd  byd  yn  oed  Paul  yn  dyfod  i  weled  ymhellach  ac  yn  gliriach, 
trwy  fyfyrio,  teimlo,  gweithio,  a  dioddef  dros  Grist,  fel  pob  Cristion 
araU;  nid  oedd  yn  hyn  o  beth  yn  eithriad  ;  yr  oedd  ar  yr  un  tir  â'r  hoH 
saint,  gan  nad  beth  oedd  ei  fantais  oddiwrth  ddawn  ysbrydoHaeth. 

Yn  y  modd  yma  y  mae  y  goruwchnaturiol  yn  nysgeidiaeth  yr  Apostol 
yn  cael  ei  uno  â'r  naturiol,  ei  ysbrydoUaeth  a'i  brofiad.  Nid  athronydd 
ydoedd,  yn  dirwyn  ei  gj'fuudraeth  o'i  feddwl  ei  hun  mewn  neiUduaeth  ; 
nac  offeryn  goddefol  yn  llaw  yr  Ysbryd,  heb  gydweithrediad  ei  reswm  a'i 
galon  â'r  gweithredydd  Dwyfol.  Ei  "  dywys  "  a  gai  i'r  hoU  wirionedd ; 
ac  yr  oedd  ei  fyfyrdodau  dwysion,  ei  deimladau  angherddol,  gweithred- 
iad  ei  reswm  ar  ddyfiiion  bethau  Duw,  a'i  lafur  cenhadol,  yn  amodau 
angenrheidiol  y  tywysiad  hwnnw.  Cynhyddai  ei  ddirnadaeth  o'r  gwir- 
ionedd  yn  gyfatebol  i  angenrheidiau  yr  adeg.  Dadblygid  ei  ddoniau 
ymresymiadol  gan  gyfodiad  heresiau  yn  yr  eglwysi  oedd  wedi  eu  sefydlu 
ganddo.  Ni  fu  ganddo  fwriad  i  ffurfio  cyfundraeth  o  gwbl :  yn  hytrach, 
yr  oedd  yr  hyn  eUir  olygu  fel  agoshâd  i  gyfundraetli  yn  ì/ynSurüo  yn 
raddol  heb  un  cais  at  hynny,  trwy  ddylanAvad  amgylclnadau.  "  Fel 
cenhadwr  y  dyUd  edrych  arno,  yr  hwn  a  gyfaddasai  bob  peth  at  ei  waith. 


456  YR    APOSTOL   rAUL:    EI   BROFIAD    A'I   ATHRAAVlAETa. 

Yr  oedd  yn  dysgu  trwy  addysgu.  Ymhob  argyfwng  ar  ei  fywyd, 
edrychai  am  arweiniad  oddiwrth  Dduw.  Mewn  gweddi  y  ceisiai 
esbouiad  ar  gwestiynau  dyrj's ;  a  deuai  yr  atebion  weithiau  fel  fflachiad 
o  oleuni,  ac  weithiau  fel  canlyniad  myfyrdod  dwys,  ond  bob  amser  yn  ei 
olwg  ef  fel  datguddiad  oddiwrth  Dduw.  Talai  sylw  dyfal  i  ddigwydd- 
iadau;  myfyriai  ar  ei  brofiadau  blaenorol;  derbyniai  fudd  oddiwrth 
ddarllen  a  thrwy  deithio.  Yr  oedd  pob  peth,  mewn  gair,  yn  darpar 
defnydd  meddwl  iddo,  a  chyfleusterau  i  gael  allan  berthynasau  ymarferol 
neu  bynciol  y  ftydd  a  bregethid  ganddo  mor  ddiball.  Yr  oedd  ei 
feddylgarwch  yn  cydfyned  â'i  weithgarwch  allanol ;  a  hawdd  ydyw 
canfod  dylanAvad  y  naill  ar  y  llall  yn  hoU  yrfiioedd  ei  fywyd  apostol- 
aidd." 

Blynyddoedd  o  bregethu  fel  cenhadwr  oedd  cyfnod  boreuaf  ei  fywyd 
apostolaidd.  Oawn  adroddiad  o'i  anerchiadau  yn  y  cyfnod  hAvn  yn  yr 
Actau — ei  bregeth  i'r  luddewon  yn  Antiochia  Pisidia  (pen.  xiii.) ;  ei 
bregeth  i'r  Oenhedloedd  yn  Lystra  (xiv.) ;  ac  i'r  Oenhedloedd  yn  Athen 
(xvii.).  Mae  nodweddion  ei  bregethiad  yn  amlwg  yn  y  rhai  hyn.  Nid 
oedd  yn  amgen  na  cliylioeddiad  syml  mewn  duU  hauesyddol,  cyffelyb  i 
bregeth  Pedr  ac  i  amddiffyn  Steplian,  o'r  "  pethau  ynghylch  lesu  o 
Nazareth."  Profai  mai  yr  Ìesu  yw  y  Orist,  a  chyhoeddai  faddeuant  yn 
ei  enw.  Mynegi  ffeitliiau  y  mae,  yn  hytrach  nag  ymresymu  athrawiaeth. 
Yr  oedd  yr  im  symh'wydd,  eglurder,  a  chyfeirioldeb  ynddo  ag  yn  yr 
apostoUon  ereiU.  Ar  broífwydoliaeth  y  sylfaenai  ei  brif  ddadl.  Ei  arfer 
oedd  "  ymresymu  aUan  o'r  Ysgrythyrau,  gan  egluro  a  dodi  ger  bron  mai 
rhaid  oedd  i  Grist  ddioddef,  a  chodi  oddiwrth  y  meirw  ;  "  ac  "mai  hAvu 
yw  y  Orist  lesu,  yr  hwn  yr  wyf  fi  yn  ei  bregethu  i  chwi "  (Act.  xvii. 
2,  3).  Ac  megis  yr  apeUai  at  yr  Hen  Destament  Avrth  annercli  yr 
luddewon,  feUy  hefyd,  wrtli  bregethu  i'r  Oenhedloedd,  y  cyffyrddai  a'u 
cydwybodau,  gan  geisio  ail-ennyn  yr  ychydig  wreichion  o  wybodaeth  a 
dyhöad  am  y  gwir  Dduw  oedd  heb  Iwyr  ddiffodd  yn  eu  mynwesau. 
Hyn  a  wnâi  yn  Lystra  ac  Athen. 

Yn  y  cyfuod  cenhadol  yr  ysgrifennodd  ei  ddau  lythyr  at  y  Thessalon- 
iaid.  Gan  nad  oedd  un  heresi  wedi  ymddangos  eto  yn  yr  eglwysi  a' 
blanesid  ganddo,  nid  yw  y  ddau  epistol  yma  yn  cynnwys  mwy  nag 
oedd  yn  ei  bregethau.  Mae  eu  mater  a'u  hardduU  yn  debyg.  Nid  oedd 
yn  ansawdd  yr  eglwysi  ddim  i  gyffroi  ei  ddeaU  i'w  ddyfnderoedd,  ac  i 
alw  aUan  ei  ddoniau  rhesymiadol.  Hynodir  hwynt  gan  absenoldeb 
pwnc  a  dadl.  Ymarferol  yn  hytrach  na  phynciol  yw  ei  ymdriniaeth 
ynddynt  ar  ddyfodiad  yr  Arglwydd,  Wrth  lefaru  fel  hyn  nid  ydym 
yn  cydfarnu  â'r  rhai  a  fynnant  eu  gwneyd  yn  gyffelyb  ilythyrau  dofion 
rhai  o'r  Tadau  Apostolaidd.  I'r  gwrthwyneb,  y  maent,  fel  y  dywed  un, 
yn  bendant,  yn  Uawn  o  ysbrydiaeth  a  theimlad,  o  fywyd  a  gobaith.  Yr 
un  pryd,  yn  ofer  yr  awn  atynt  am  y  nerth  a'r  ynni  meddyliol,  y  gaUu 
ymresymiadol,  y  canfyddiad  ysbrydol  dihalal,  yr  ehediadau  uchel,  a  geir 
yn  y  Uythyrau  diweddarach.  Yr  oedd  yr  ymdrech  rhwng  yr  luddew  a'r 
Cenedlddyn  ar  gwestiwn  mawr  y  ddeddf  a'r  enwaediad,  eto  heb  ddechreu  ; 
ac  feUy  ysbryd  rhagorol  y  cenhadwr  a'r  pregethwr  a  amlygir  yn  y 
Uythyrau  hyn.  "  Dyfodiad  yr  Arglwydd''  ydyw  yr  unig  bwnc  yr  ym- 
ymdrina  âg  ef — a  hynny  i  ddibenion  ymarferol ;  ac  eglur  yw  mai  yr 
un  yw  ei  olygiad  hyd  yn  hyn  ar  y  mater  â  chredo  a  disgwyUad 
Cristionogion  yr  adeg.  Mae  yn  datgan  ei  obaith  o  fod  ymysg  y  rhai 
byw  pan  ddelai   Crist  ar  y  cwmwl.     Yn  ei  lythyrau  olaf,  yr  un  at  y 


YR  APOSTOL   PAUL:   EI   BROFIAD   a' I  ATHRAWIAETH.  457 

Philippiaid,  er  eügraifft,  3-  mae  yn  datgan  ei  awyddfryd  yn  hytrach  am 
fod  gyda  Christ,  Yr  ydym  yn  credu  fod  y  lle  ddylid  roddi  i'r  egwyddor 
0  gynnydd  a  dadblygiad  yu  nuwinyddiaeth  yr  apostol,  yn  well  esboniad 
ar  ei  eiriau  am  y  Dyfodiad,  na'r  golygiad  cyfriuiol  a  roddir  gan  Olshausen 
ac  ereill ;  sef ,  fod  ysbrydoliaeth  yr  Apostol  yn  ei  alluogi  i  edrych 
ar  amser  oddiar  safle  tragy  wyddoldeb.  I  Dduw  y  mae  mil  o  fíyuyddoedd 
fel  un  dydd ;  felly  hefyd  i  ry w  raddau  i'r  proffwyd  a'r  apostol  sydd  yn 
edrych  ar  fyd  ac  amser  yng  ngoleuni  yr  Arglwydd.  Addefwn  nas  gellir 
gwadu  hyu,  oblegid  y  mae  ffydd  yn  gystal  ag  ysbrydoliaeth  yu  meddu 
ar  y  gallu  i  wneuthur  y  pell  yn  agos,  a'r  dyfodol  yn  bresennol.  Ond 
gellir  gofyn,  pa  fodd  y  rhoddir  cyfrif  am  y  ffaith  mai  yn  ei  epistol 
boreuaf,  ac  nid  yn  yr  un  o'r  rhai  diweddaraf,  y  rhoddir  cymaint  o  arben- 
igrwydd  ar  athrawiaeth  y  Dyf odiad  yn  y  ff urf  oedd  yn  unol  â  disgwyliad 
y  Cristionogion  boreuaf  ? 

Mae  amryw  o'r  sylwadau  yn  y  dyfyniad  o'r  Ilyfr  y  nodasom  ei  enw 
uwch  ben  ein  hysgrif ,  yn  dangos  f od  yr  awdwr  yn  cydnabod  cynnydd  ac 
ehangiad  yn  y  wybodaeth  a  dderbyniodd  yr  Apostol  trwy  ddadguddiad. 
Dywed  mai  un  0  amcanion  ei  drigias  yn  Arabia  oedd  "  derbyn  dadgudd- 
iad  pellach  o'r  Efengyl.'' 

Fe  dderbyuiodd  ef  haiifod  ei  ef'^iigyl  yn  uniongyrchol  yn  adeg  ei  droedigaeth, 
yr  hyn  a  broflr  gau  ei  waith  yn  ymgymeryd  ar  unwaith  a  phregethu  yn  y 
synagogau  yn  Daiiiascus  mai  yr  lesu  oedd  y  Crist,  mab  Duw.  Tywynuodd  y 
gwirionedd  hwn  gydag  eglurder  dwyfol  i'w  feddwl,  yr  hwn  a  gynhwysai  ynddo 
ei  huu  guewyllyu  cyfoethog  yr  holl  efeugyl,  a'r  hwn  hefyd  a  barhaodd  i  gael  lle 
arbeunig  yn  ei  weiuidogaeth  a  i  ysgrifeniadau.  Nis  gellir  dweyd  trwy  ba  foddion 
y  derbyuiodd  ef  yr  ychwauegiadau  o'r  datguddiad  a  roddwyd  iddo  ar  y  cyutaf . 
Mae  yu  bosibl  nas  gellir  cymeryd  ddarfod  i  Grist  roddi  amlygiadau  gweledig  0 
hono  ei  huu  iddo  yu  nhir  ei  neillduaeth,  a'i  ddysgu  yu  fanylach,  fel  athraw  yn 
dysgu  ei  ddisgybl,  yug  ngwirioneddauyr  efengyl.  Nibu  yuo  gymdeithas  wyneb 
yn  wyneb  o  bosibl,  fel  yr  un  rliwng  yr  Arglwydd  a  Moses,  gan  ua  fuasai  hynny 
yu  nodweddiadol  o  ysbrydoh'wydd  uchel  yr  oruchwyliaeth  newydd.  Mwy  cyd- 
weddol  a'r  drefu  bresennol  yw  raeddwl  i  hynny  ddyfod  iddo  trwy  gyfrwug  ei 
fyfyrdodau  persouol  ei  hun.  Gweithredai  ei  feddwl  yuo  jn  ddiau  ar  ymddang- 
hosiad  Crist  yn  y  cnawd,  ar  ei  bersou,  ei  fywyd,  ei  augeu,  ac  ar  ei  adgyfodiad 
gogoneddus,  yr  hwn  a  brofwyd  mor  ddiamheuol  iddo  yn  ymddanghosiad  yr  lesu 
ar  y  ffordd  ;  a  gweithredai  hefyd  ar  yr  egwyddorion  mawriou  a  ddalient  berthyuas 
a'r  oU ;  a  derbyuiai  oleuni  newydd  a  chyíìawn  arnynt  oddiwrth  Grist  a  thrwy  ei 
Ysbryd.  Beth  byuuag  oeddynt  o  ran  eu  uatur,  yr  oeddynt  yu  gyfryw  ag  yr  oedd 
Ef  yu  berffaith  ymwybodoí  o'u  gwiriouedd,  ac  yr  oedd  yr  uu  mor  ymwybodol 
hefyd  eu  bod  yn  ddigonol  iddo,  fel  nad  oedd  yu  ofyuol  wrth  uurliy w  ychwanegiad 
atynt  oddi  wrth  ddyuiou.  Mae  rhagoriaeth  y  modd  y  cymerodd  yr  oll  le  yn  cael 
ei  awgrymu  yu  ei  eiriau  :  "  Yn  y  fau  uid  ymgyughorais  a  chig  a  gwaed,  oud  mi  a 
aethum  i  Arabia."  Aeth  i  ymgyughori  a  rhai  annrhaethol  uwch,  a  phrofodd 
hyuuy  yu  ddigouol  iddo.  Fel  llestr  etlioledig  gan  Dduw  i  ddwyn  enw  ei  Fab 
ger  bron  y  byd  cafodd  yno  ei  lanw  â  phob  goleuni  a  chymhwyster  oeddynt  yn 
angeurheidiol  arno. 

Derbyuiai  y  gwirioueddau  yn  berffaith  gyson  ag  egwyddorion  ei  feddwl  ei 
huu,  ac  o  honynt  ffurflodd  iddo  ei  huu  gyfuudrefu  o  athrawiaethau  sydd  yu  dwyn 
yn  amlwg  ddelweddau  ei  feddwl  a'i  ysbryd.  Diau  mai  lîrwyth  ei  fyfyrdodau  yng 
ngoleuni  y  datguddiad  a  dderbyniodd  y  pryd  hwn  ydyw  ei  Epistolau  at  y  Rhufeiu- 
iaid  ac  at  y  Galatiaid,  yn  y  rhai  y  ceir  yr  efengyl  mewn  gweddau  ydynt  yn  cyfatob 
yn  neillduol  i  deithi  ei  feddwl  ef .  Yr  ydym  mewn  modd  amlwgyn  caelynddyntolwg 
ar yr ymeangiad a gymerasai le yn  eifeddwl gyda golwg  ar  ddyuoliaetl;  yu  gyflredinol 
mewu  cyferbyniad  i  had  Abrah.im,  ac  am  ryddid  yr  efengylo'i  gymharu  a  chaeth- 
iwed  y  ddeddf.  Daeth  i  weled  mawredd  gras  a  doetliiueb  Duw  hyd  yu  oed  trwy 
gwymp  alaethus  ei  gydgenedl,  mor  bell  ag  yr  oedd  hyuny  yn  agoriad  drws  i 
Dduw  i  drugarhau  wrth  bawb  a  dwyn  pawb  i  gymod  ag  ef  ei  hun.  Mae  yr  hyn 
a  ysgrifennai  at  yr  Ephesiaid  yn  dal  perthynas  mor  amlwg  a'r  hyu  sydd  geunym 
Bjewn  llaw  ynja,  fel  nas  gallwn  lai  na'i  ddodi  i  mewu  :    "  Er  mwyu  hyn,  myfl 


458      YE  APOSTOL  PAUL  :  EI  BEOFIAD  a'i  ATHRAWIAETH. 

Paul,  carcharor  lesu  Grist  drosoch  chwi,  y  Cenhedloedd :  os  clywsoch  am  oruch- 
wyliaeth  gras  Duw,  yr  hwn  a  roddwyd  ì  mi  tuag  atoch  chwi  maitrwy  ddatguddiad 
yr  hysbysodd  efe  i  ni  y  dirgelwch  (megis  yr  ysgrifeuuais  o'r  Waeu  ar  ychydig 
eiriau,  wrth  yr  hyn  y  gellwch,  pan  ddarllenoch,  wybod  fy  ueall  i  yn  nirgelwch 
Crist)  yr  hwu  yn  oesoedd  ereiU  nid  eglurwyd  i  feibion  dynion,  fel  y  mae 
yr  awr  hou  wedi  ei  ddatgaddio  i'w  sanctaidd  Apostoliou  a'i  brofEwydi 
trwy  yr  Ysbryd,  y  byddai  y  Ceuhedloedd  yu  gyd-etifeddion,  ac  yn 
gyd-gorff,  ac  yn  gyd-gyfrauogion  o'i  addewid  ef  yng  Nghrist,  trwy 
yr  efengyl:  i'r  hon  y'm  gwnaed  i  yu  weinidog,  yn  ol  rhodd  gras  Duw 
yr  h\vn  a  roddwyd  i  mi  yn  ol  grymus  weithrediad  ei  allu  ef .  I  mi,  y  llai  na'r  lleiaf 
u'r  holl  saint,  y  rhoddwyd  y  gras  hwn  i  efengylu  ymysg  y  Cenhedloedd  anchwil- 
iadwy  olud  Crist ;  ac  i  egluro  i  bawb  beth  yw  cymdeithas  y  dirgelwch,  yr  hwn  oedd 
guddiedig  o  ddechreuad  y  byd  yn  Nuw,  yr  hwn  a  greodd  bob  peth  trwy  lesu  Grist, 
fel  y  byddai  yr  awr  hon  yn  hysbys  i'r  tywysogaethau  ac  i'r  awdurdodau  yn  y 
nefoUon  leocdd,  trwy  jv  eglwys  fawr  amryw  ddoethineb  Duw,  yn  ol  yr  arfaeth  dra- 
g^yyddol,  yr  hon  a  "\vnaeth  efe  yng  Nghrist  lesu  ein  Harglwydd  ni  :  yn  yr  hwn  y 
mae  i  ni  hyf dra  a  dyf odf a  mewn  hyder,  trwy  ei  flf ydd  ef . "  *  Mae  y  datguddiadau 
roddwyd  iddo  y  pryd  hwnnw  yn  amlygu  eu  hunain  yn  ogoneddus  yn  yr  ymadrodd- 
ion  grymus  a  chyfoethog  hyn. 

Yr  oedd  yr  Epistol  at  y  Galatiaid  yn  cael  ei  ysgrifennu  gan  yr 
Apostol  ym  mhoetlider  y  ddadl  rhwng  caethiwed  y  ddeddf  a  rhyddid  yr 
efengyl :  a  chyffroid  ysbryd  yr  Apostol  i'w  ddyfnderoedd  gan  ddichellion 
y  blaid  luddewig  ymhob  lle,  ac  yn  arbenuig  gau  Iwydd  eu  heresi  yn 
eglwysi  Galatia  ;  ac  yr  oedd  y  cynhyrfìad  hwn  ar  ei  ysbryd,  ei  ddwfn 
siomiant  yn  achos  ei  blant  ysbrydol,  a'r  eiddigedd  tuag  at  yr  athrawon 
a'u  harweiniasent  ar  gyfeiliorn,  yn  galw  allan  ei  holl  allu  rhesymiadol. 
Yr  Epistol  hwn,  gan  hyuny,  yw  y  datguddiad  goreu  o  deithi  ei  berson- 
oliaeth  ;  yr  ydym  wrth  ei  ddarllen  yn  ei  weled  ac  yn  ei  glywed  yn  holl 
nodweddion  ei  natur  gyfoethog.  Yma  y  caufyddwn  pa  mor  sydyn  oedd 
cyfnewidiadau  ei  deimlad.  Mynych  y  mae  "  yn  newidio  ei  lais  ;"  tra  y 
mae  ei  eiddigedd  sanctaidd  yn  enynnu  y  funud  hon,  ac  yn  argraffu  gwg 
ar  ei  ael  wrth  arllwys  ei  feddyliau  yng  nghlust  ei  ysgrifydd,  cawn  ef  y 
funud  nesaf  yn  toddi  gan  faint  ei  serch  at  y  Galatiaid  ynfyd.  Rhwng 
pob  peth,  yr  Epistol  at  y  Galatiaid  ydyw  yr  arlun  goreu  o'r  penaf  o'r 
apostolion,  a'r  mwyaf  o  Gristionogion  yr  holl  oesoedd;  ac  nid  yw  yn 
syn  ddarfod  iddo  wneuthur  y  fath  argraff  ar  feddwl  a  chalon  Luther. 
Y  prawf  goieu  o'i  ddilysrwydd  yw  ei  gynnwys  amrywiol,  a  chydolygwn 
a'r  syniad  fod  y  sawl  a  amheuo  ei  ddilysrwydd  yn  profi  ei  hun  yn  gwbl 
amddifad  o  gymhwyster  beirniadol. 

Mae  yn  hysbys  fod  erbyn  hyn  nifer  da  o  gynorthwyon  yn  ein  hiaith 
ni  ein  hunain  i  ddeall  yr  epistol  hwn ;  eto  nis  gall  neb  ddweyd  íod  Y  Darlith- 
iau  Eabüniadol  a  nodir  uwch  ben  yr  erthygl  hon  yn  afreidiol.  Y  maent  yn 
Uanw  lle  o'r  eiddynt  eu  hunain.  Medda  eu  hawdwr  gymhwysterau 
mawrion  i  esbonio  a  phregetliu  ;  ac  y  mae  y  DarUthiau  yn  gyfuniad 
medi-us  o'r  esboniad  a'r  bregcth.  Nid  yw  y  naill  a'r  llall  yn  cael  eu 
hysgar  yn  ul  yr  hen  dduU— y  pregethwr  yn  gyntaf  yn  agor  ei  destun, 
ac  yna  "yn  ymoUwng  i  lefaru."  Yn  hytrach  cyfunir  hwynt  mewn  dull 
tra  deheuig.  Mae  yn  eglur  fod  yr  awdwr  wedi  ymgydnabyddu  a'r  prif 
esbonwyr,  hen  a  diweddar,  ond  wedi  gallu  "  cylla-dreulio "  yr  oll  a 
ddarllennodd,  a  dodi  aruo  argraíî  ei  feddwl  ei  hun ;  ao  y  mae  wedi 
llwyddo  i  fynegti  ei  feddyliau  mewn  arddull  seml  a  dillyn,  sydd  yn 
gwneyd  darlleniad  o'r  llyfr  yn  bleserus  yn  gystal  ag  yn  fuddiol. 
Hyderwn  y  caiff  y  gwaith  y  derbyuiad  a  haedcla  oddiar  law  cenedl  y 
Cymry.  John  Hughes. 

»  Ephesiaid  iii.  1-12, 


HEN  GERDDl  Y  CYMRY. 

X. 

596.  Can  'N'EWYnn,  o  hanes  Thomas  Mortoa  Wiliams,  o  Dref  Welingtou  y 
'Ngwhid  yr  Haf  :  yr  hwn  a  hiddodd  ei  gaiiad  Hariet  Wilson,  o'r  uu  lle,  ynghyd 
a'i  llawforwyn,  mcwn  modd  truenus  ac  a  ghiddodd  y  ddwy  yn  'r  un  bcdd,  fis 
Mehefin  diweddaf ;  ac  yn  ganlynol  efe  a  hiddodd  ei  hun  yn  y  carchar.  (Morris 
Eoberts,  a'i  cant.)     Caernarfon,  argrafîwyd  gaii  l'.  Evans.     [t.d.  4.] 

597.  Can  ddiddanol,  sef  Cwyufan  Serchiadol  y  Gwr  lenangc  wrth  ei  Gariad. 
Caernarfon:  argraffwyd  gan  Peter  Evans,  yn  Heol  y  Castell.     [t.d.  4.] 

598.  Can  Newydd,  am  Langc  leuaugc  a  Laddodd  ei  Blentyn.  [Mary 
Roberts,  a'i  caut. — t.d.  4  ] 

599.  Can  Newydd,  o  hanes  Amrywiol  Droion  y  Byd,  sef  Twyll,  Cynfigen, 
Ymff'rost,  &c,  Ceuir  ar  "  Poor  Jack."  Caernarfon,  Argraflfwyd  gan  Peter  Evans. 
[t.d.  4.] 

600.  Can  am  Ddull  y  Byd  yn  yr  amser  presenol,  a'r  rhagor  oedd  y  dyddiau 
gynt.  Gan  Eichard  WiUiams,  Bardd  Gwagedd  Ceuir  ar  "  Hob  y  Deri  danno." 
Llanrwst,  argraíîwyd,  gan  J.  Joues.     [t,d.  4.] 

601 .  Can  Newydd,  yn  gosod  allan  Ddarostyngiad  a  Dioddefaint  Iesu  Grist. 
J.  Joues,  argrafîydd,  Ijhmrwst.     [t  d.  4  ] 

602.  Can  Ddiddan,  sef  Breuddwyd  Llangc  Ifangc.  Lhmrwst :  argraffwyd 
gan  Johu  Jones.     [t  d.  4.] 

603.  Can  Newydd,  yu  rhoi  hancs  cyflawn  am  Gyffesiad  Dafydd  Evans,  am 
Lofruddiaeth  ei  Gariad  Hannah  Davies.  Y  Llofruddiaeth  hon  a  gyflawnodd  ar 
nos  Sadwrn,  Mehefiu  13,  18:^9,  ar  Fynydd  Pencareg,  ac  am  ba  uu  ei  dienyddiwyd 
yn  Nghaerfyrddin,  ar  yr  21ain  o  Fedi  caulyuol.  Wrth  esgyn  o  hono  y  tro  cyutaf 
i'r  grogbren,  syrthiodd  rhyw  bethau  parthynol  iddi,  a  chwympodd  i  lawr,  pryd  y 
gwridiodd  ei  wyneb,  ac  yr  haerai  yu  ddifrifddwys,  nad  oedd  ciogi  ddwywuith  am 
yr  un  trosedd ;  eithr  bu  goifod  aruo  ail-esgyn  i'r  preu  dyoddef,  ac  yn  fuau  tros- 
glwyddwyd  ef  i  dragywyddoldeb.  Gan  í-tephan  Jones,  Llaufaeryw.  Llanrwst : 
ArgrafEwyd  gan  John  Joues.     [t.d.  4.] 

604.  Ceiidd  o  haues  amgylchiad  trwstan  rhwng  Ffarmwr  a  Gwraig  ei 
Weithiwr.  Cenir  ar  "  Poor  Jack."  Ywaiu  Meirion,  a'i  cant.  Llanrwst:  Ar- 
grafíìwyd  gau  John  Joues.     [t.d.  4.] 

605.  Can  Newydd  er  anuogaeth  i  bawb  i  fcindio  ei  fusnes  ei  hun.  Tôn 
"  Yulcan's  Cave."  Eichard  Williams,  Bardd  Gwagedd,  a'i  caut.  J.  Jones, 
Argraffydd,  Llanrwst.     [t.d.  4.] 

606.  DwY  Gan  :  Y  gyntaf,  Cerdd  Ddigrif,  am  Deulu  a  goUodd  rifedi  yr 
Wythnos.  Yr  ail,  Peuillion  Dyddanus,  &c.  &c.  John  Jones,  Argraffydd,  Llan- 
rwst.     [t  d.  4.] 

607.  Can  Newydd,  am  ddysgwyliad  daionus  i'r  Cymry,  trwy  wneuthuriad 
Ffyrdd  Haiaru,  trwy  y  whid.  Gau  Ywain  Meiriou,  Mesur,  "  Belisle  March." 
Llanrwst ;  ArgrafEwyd  gau  John  Jones.     [t.d.  4.] 

608.  Can  Newydd  am  y  Ffordd  Haiarn,  o  Gaerlleon  i  Gaergybi.  Ceuir  ar 
"  Parson  Paris."  Ywain  Meirion,  a'i  cant.  Llanrwst,  Argraíîwyd  gan  J.  Jones. 
[t.d.  4.] 

6(i9.  Can  Ne"wydd,  sef  castiau  Eobin  Dwyllwr.  Ceuir  ar  "Ehedwch  i'r 
Odj-n."  Eichard  Williams,  Baidd  y  Gwagedd,  a'i  cant.  J.  Jones,  Argraffydd, 
Llanrwst.     [t.d.  4.] 

Yu  y  diwedd,  ceir  englyn,  fel  hyn  :— 

Dall  ydw>-f,  eto  mi  dwyllaf ,— i  gael 
Ganddynt  goelio  d'wedal, 
Dilys  myfi  a  dalaf, — 
Oud  coeUwch  fl'u  wir  ni  wnaf. 

610.  Can  Ddigrif,  o  ymddiddan  rhwug  dwy  chwaer,  sef  Sian  a  Neli,  yn 
nghylch  eu  gwŷr, — un  wcdi  priodi  Ofcrddyn  a'r  llaU  Gybydd.  R.  Williams, 
Bardd  Gwagedd,  a'i  cant.      Lhanrwst,  Argraffwyd  gan  John  Jones.     [t.d.  4.] 

611.  Can  o  waith  awen  wyth  oed.  Ffarwel  mab  ieuangc  idd  ei  Wlad  a'i 
Gariad.     Llanrwst,  argrafi:'wyd  gan  John  Jones.     [t.d.  4.] 

612.  Can  y  Gelynen.  Cerdd  o  hrnes  Merch  i  Esquire,  yn  ymadael  â'i 
gw]ad,  am  na  chai  briodi  Gwas  lifrai  ei  Thad.  Llanrwst,  Argraffwyd  gau  J. 
Jones.     [t.d.  4.] 


460  HEN   GERDDI   Y    CYMRY. 

613.  Cax  Newydd,  yu  rhoddi  haues  Lloug  ddrylliad  yr  Agerdd-loug,  neu'r 
Steam  Packet  a  elwid  Rothsay  Castle,  yr  hou  aeth  yu  ddaruau  ar  y  Dutchmau's 
bank,  y'ughulfor  Menai,  ar  ei  mordwyaeth  o  Drcf  Liverpool  i  Beaumaris,  Swydd 
Fou,  borau  dydd  lau,  y  deuuawfed  o  fis  Awst,  1831,  ac  ar  ei  bwrdd  y'ughylch 
chwech  ugaiu  a  deg  o  bobl,  ac  a  foddasaut  oll  oud  2Laiu,  pa  rai  trwy  gymmorth 
Duw  a  dyuiou,  gobeithio,  ydyut  yu  fyw  heddyw.  Gau  Richard  WiUiams.  Ar  y 
Mesur  "  Diuiweidrwydd."     Caeruarfou,  Argraffwyd  gau  P.  Evaus.     [t.d.  4.] 

614.  Marwnad  Riciid.  Willi.ois,  Dic  Dywyll.  Neu  Bardd  Gwagedd. 
(Gorouwy  a'i  cant).     L.  E.  Joues,  Caernarfou.     [t.d.  4  ] 

61.5.  Gal.\r  Bachiìen'  Dall,  n'i  euedigaeth,  am  ei  olygou,  ynghyd  a'i  fawr 
hiraeth  am  gael  gweled  rhyfeddodau  y  greadigaeth.  Gan  John  Evaus,  Treforys. 
Caernarfou  ;  argraffwyd  gau  P.  Evaus.     [t.d.  4.] 

616.  Cerdd  ar  dduU  Marchuad  Caeruarfou.  Mesur— "What  will  Old 
Euglaud  come  to."  R.  WUliams,  Bardd  Gwagedd,  a'i  cant.  Caernarfon, 
argraffedig  gau  Peter  Evans.     [t.d.  4.] 

617.  DwY  Gan  Newydd.  Yn  gyutaf,  Clod  i  Ferch  Ifaugc,  sef  Jessy  o 
Dumblaiue.  Yn  ail,  Sylwiad  ar  Bleserau  pob  math  o  bobl,  i'w  chanu  ar  y  mesur 
Rodney's  March.  Caernarfon :  Argraffedig  gan  Peter  Evaus,  tros  Richard 
WiUiams.     [t.d.  4.] 

618.  Can  Newydd,  sef  ymddiddan  rhwug  dwy  gymmydoges,  un  am  briodi 
a'r  llall  am  beidio ;  bob  yu  ail  Peuuill,  sef  Gweu  a  Mari.  Gau  Richard  WiUiams, 
Bardd  Gwagedd.  Ceuir  ar  y  mesur  elwir  "  Belisle  March."  Caernarfon,  argrafF- 
wyd  gau  Peter  Evans.     [t  d.  4.] 

619.  Cerdd  Newydd,  yu  datgau  Breiutiau  Trigolion  Brydain,  y'ngwyneb 
tywyllwcli  y  Pagauiaid.  Mesur,  — "  Diuiweidrwydd."  (Richard  Joues,  a'i  cant). 
Caeruarfou,  argraffwyd  gan  P.  Evaus.     [t.d.  4.]  . 

620.  Cehdd  Newydd,  o  rybudd  i  Blaut  Anufydd,  sef  haues  Herbert  Jones, 
yr  hwn  a  laddodd  ei  Dad  a'i  Fam,  ac  a  dreisicdd  y  Forwyu  gyflog,  ac  wedi  hyny, 
efe  a  dorodd  ei  phen,  yu  Heuffordd ;  hefyd  ei  ffôdd  i  Ámsterdam,  yu  Hollaiid, 
lle  lladdodd  ei  Feistres,  yr  hyn  a'i  dygodd  ef  i'r  crogbren.  J.  Thomas,  a'i 
cant.     Caeruarfou  :  Argraffwyd  gan  P.  Evaus,  dros  Owen  Parry.     [t.d.  4.] 

621  Can  Sylweddol,  scf  Myfyrdod  mewn  Mynweut,  yu  ugliyd  a  Dychymyg 
am  ddull  y  Meirw  yu  y  bedd.     Argraffwyd  gau  John  Joues.  Llaurwst.     [t.d.  4.] 

622.  Cekdd  Newydd,  sef  cyugor  y  Prydydd  i'w  GyfaiH,  yr  hwu  oedd  wedi 
bod  yn  hir  yu  glaf,  ac  wedi  cael  ei  ddwyu  i'w  gynefin  iechyd ;  trwy  ei  alw  i 
ystyried  ei  Glefyd  ac  i  ddiolch  i  Dduw  am  ei  arbed,  pau  oedd  Augau  yn  cymeryd 
ei  berthynasau  o'r  uu  Tỳ.  Mesur  "  Bryuiau  Iwerddon."  Caeruarfon  :  ArgraiË- 
wyd  gan  Peter  Evaus.     [t.d.  4.] 

62:ì  Can  Newydd,  yn  rhoddi  hanes  am  y  modd  dychryuUyd  y  darfu 
Eh'zabeth  Whitehouse,  a  John  Whitehouse,  ei  Mhab,  amcanu  torri  tŷ  Edward 
Wildiug,  Yswain,  Masuachwr  euwog  gerllaw  Mauchester,  a  bwriadu  lladd  Mary 
Speucer,  yr  hon  oedd  yn  ei  wasanaeth,  ar  nos  lau.  yr  28  o  Ebrill,  1831.  Am  hyn 
eu  Dihenyddiwyd  boreu  ddydd  Mawrth,  yr  2  o  Awst,  1831.  Cenir  ar  "  Bryniau 
yrlwerddou."      R.  WiUiams  a'i  caut.      J.  Joues,  Argraffydd,  Llanrwst.     [t.d.  4  ] 

624.  Can  Newydd,  yn  rhoddi  hanes  Jaue  Francis  yr  hon  a  ddihenyddiwyd 
Tu  Nhref  Reading,  Berkshire,  ar  ddydd  Sadwrn,  Mawrth  y  Pedwatydd,  am 
lofruddio  dau  o  blant  ei  merch,  sef  Anu  Fraucis,  ar  nos  Wener  y  lOfed  o  fis 
Chwefror  diweddaf  Ceuir  ar  "  Bryuiau'r  Iwerddon."  R.  WiUiams  a'i  cant. 
T.  Price,  Argraffydd,  Merthyr.     [t.d.  4.] 

625.  Ymddiddan  Rhwng  Robert  a  Begi.     Cenir  ar  Triban.     [t.d.  2.] 

626.  Can  Newy-dd,  am  Wraig  a  wuaeth  ginio  o  Geiliog,  gan  ei  ferwi  heb 
dynu  ei  berfedd,  na  thcri  ei  draed.  Cenir  ar  fesur  Cerdd  y  Gelynen.  Glân  ei 
galou  a'i  caut      [t.d.  2.] 

627  Can  o  ddiolchgarwch  i'r  Arglwydd  am  y  waredigaeth  o  ddwylaw  y 
Ffraucrid,  pau  diriasant  yn  Mheucaer,  Sir  Benfro.  A  gyfausoddwyd  gau  y 
Parch  Ebeucfier  Richard.  (Gyut  gweinidog  y  Methodistiaid,  Tregaron.)  Pan 
yn  15  mlwydd  oed.     Caergybi  :  Argraffwyd  gau  William  Joues.     [t.d   8.] 

628  Can  Newydd,  yu  gosod  allau  rai  o  gastiau  dirgelaidd  y  Titotalls. 
"Pray  what  wiU  old  Euglaud  come  to."  R.  Wüliams,  Bardd  Gwagedd,  a'i 
caut.     [t.d.  4.] 

629.  Can  Newydd,  yn  gosod  allan  ychydig  o  lawer  o  gastiau  Llwynogod  y 
Graig  Ddrwg.  loan  Glan  Prysor,  a'i  cant.  J.  Jones,  Argraffydd,  Trefriw, 
[t.d.4.j  "       ^      ' 


HEN  GERDDI   Y   cyMEY.  461 

630.  Caîí  Newydd,  a  wuaed  gan  un  a  gollodd  ei,arian  o  boced  ei  glos.    [t.d.4.] 

631.  Cav  Xewvdü,  yn  gosod  allan  y  gwahaulaeth  rhwng  duU  y  bobl  yn  cu 
gwisgiadau  y  dyddiau  hyn,  rhagor  y  dyddiau  gynt.  David  Joues,  Llanybydder, 
a'i  caut.     [t.d.  i  ] 

632.  C.AX,  toriad  fy  ughoes.     Y  Dioddefydd  a'i  cant.     [t.d.  4.] 

633.  Cax  Newydd,  sef  duU  y  Gyfraith  yn  y  Work-Houses  newyddion. 
Cenir  ar  "Sweet  Richurd  Bach."  Richard  Wüliams,  Bardd  Gwagedd,  a'i  cant. 
[td.4.] 

634.  Cerdd  Newvdd,  yn  rhoddi  hancs  am  Dclynes  a  achubwyd,  mcwn  modd 
rhyfeddol,  o  ddwylaw  rhyw  ddihiryn  oodd  wedi  amcanu  ei  dibenu,  trwy  ei  thaflu 
1  Bliiclimere,  PwU  o  ddwfr  dwfn  :  barna  rhai  uad  oes  idJo  waeiod;  mae  ynghylch 
tair  MiUdir  o  Leek,  yn  StafEordshire.  Yr  hanes  a  gyfansoddwyd  o'r  Bedwaredd 
Gyfrol  ar  ddeg  o'r  Eurgrawu,  tudalen  159.  Cenir  ar  "  Fryniau'r  Iwerddou." 
lanto  Cadfau,  a'i  caut.     [t.d.  4.] 

635.  C.A.N  Newydd,  yu  gosod  allau  ychydig  o  lawer  o  gastiau  Merched 
Yspytty  a  Festiuiog      I'w  cliauii  ar  "  Person  Paris."     [t.d.  4.] 

636.  Can  Newydd,  sef,  y  Newyn  Anheimladwy.  Gan  W.  Bateman.  J. 
Jones   Argrafîydd,  Llanrwst.     [t.d.  4.] 

637.  Cyffes  ac  Ymffrost  8yr  John  Heidden.  WiUam  Edwards  sef  (Gwüym 
Padaru,)  ai  cant      J.  Joues,  ArgrafEydd,  Llaurwst.     [t  d.  4.] 

638.  Cax  Newydd,  sef  achwyniad  Shon  Morris  Grifîìth,  o  herwydd  iddo 
briodi  gwraig  anuhrefuu3.  Ceuir  ar  dôu, — "  The  Bold  Irishman."  R.  Wüliams, 
Bardd  y  Gwagedd,  a'i  caut      John  Joues,  Argrafîydd,  Llanrwst.     [t.d.  4  ] 

639.  Cax  Newydd,  yu  rhoddi  haues  am  Ficar  Llanwyndaf,  mewn  ymrafael 
â'i  Blwyfoliou  am  ddegwm  Bytatws.  &c,  Cenir  ar  "  Q,ueen  Bess."  R.  Jones, 
ueu  Gwyndaf  Eryri,  a'i  cant.     [t.d.  4.] 

641),  Cax  Newydd,  yu  rhoddi  hmes  y  modd  y  darfu  Margaret  Edwards,  o 
Norwicli,  amcanu  dwyu  John  Morris,  ei  gwas,  yn  euog  o  ladrad,  am  na  buasai 
yn  ei  gael  yn  briod  iddi ;  am  hyn  y  condemuiwyd  ef  i  farw  yn  y  Sessiwn  ddi- 
weddaf ;  a'r  modd  y  gwaredwycí  ef  o'i  drallod  ofnadwy  ar  y  5ed  o  Fedi.  Cenir  ar 
y  mesur  a  elwir  '•  Bryniau'r  Iwerddou,"  Richard  Williams  a'i  cant.  Merthyr, 
ArgraÊEwyd  gau  T.  Price.     [t.d.  4.] 

64L  Cax  Newydd,  am  Wr  a  Gwraig,  o  Gymru,  a  gawsant  eu  barnu  i'w 
diheuyddio  am  lofruddiaeth  a  wnaethai  uu  arall  ynghyd  a  hanes  dihenyddiad  y 
Uofrudd.     Caernarfon,  argraíîwyd  gan  P.  Eyans.     [t  d.  4.] 

612.  CA>f  Newydd,  yn  rhoddi  hanes  am  Johu  Philpot,  yr  hwn  a  laddodd  ei 
Gariad,  Mary  Jones,  a'r  modd  y  parhaodd  ef  i  wadu  hyd  nes  daeth  augau  ato, 
Cenir  ar  "  Fryniau'r  Iwerddon,"  Caeruarfon:  ArgrafEwyd  gan  L.  E.  Jones. 
[t.d.  4.] 

643.  C.\x  Newydd,  er  Coffadwriacth  am  Ferch  i  Ffeimwr  enwog,  yn  King's 
Cûurt,  o  Blwyf  Headlaud  yu  swydd  Gaerangon,  yughyd  a'r  Forwyn  gyflog,  yr 
hon  a  gafodd  ei  deuu  trwy  rym  nerthol  aur  ac  arian,  yr  28  o  Fis  Mawrth  yn  y 
fìwyddyu  1828,  a'r  Ferch  leuangc  a  ga's  ei  dwyn  i  fyny  dan  ofal  ei  Rhieui  tiriou, 
heb  na  cho.sp  ua  cherydd,  o  blegid  mai  hi  oedd  yr  ieueugaf  o  un  ar  ddeg  o  blaut. 
Hithau  yu  impen  ieuengc  wyllt  o  11  hyd  yu  ITeg  oed,  yu  hoUol  ailau  o  bob  cyngor 
ei  Rliieni,  auwyl,  ues  yn  y  diwedd  iddi  feichiogi,  a  chwedi  hyuy  marw  mewn 
mawr  gystudd.  A'r  Forwyu  gyflog,  wedi  gwasanaethu  5  mlyuedd  yu  y  Teulu,  a 
gafodd  ei  Dieuyddio,  am  losgi  yu  y  t.in,  Bleutyu  newydd  eni  y  Ferch  leuangc. 
Llanrwst :  argrafíwyd  gan  J.  Jones.     [t.d.  4  ] 

644.  Ymddyddan  rhwng  dwy  Dafarnwraig.  I'w  chanu  ar  y  Dôn  a  elwir 
"  Llef  Caerwynt."  Llox3auwr  a'i  caut.  Caernarfon,  argrafEwyd  gan  P,  Evans. 
[t.d.  4] 

645.  Can  Sylweddol,  sef  annogaeth  i  Brydain  Fawr  i  iawn  ddefuyddio  ei 
Breiutiau  (Jwladol  a  Chrefyddol,  ac  i  edifarhau  am  ei  beiau  gwaeddfawr.  Cenir 
ar  "  Bryniau'r  Werddou."     P.  Evans,  argraíîydd,  Caernarfon.     [t.d.  4.] 

646.  Cerdd  Newydd,  yu  rhoddi  haues  am  ryfeddol  ddamwain  a  ddigwyddodd 
i  Wraig  Wtddw  oedd  yn  cadw  Turupike,  yn  Micheldean.  yn  Sir  Gaerloyw  ;  sef  y 
modd  y  gwaredodd  yr  Arglwydd  ci  bywyd  trwy  ei  rhybuddio  o'i  pheiygl  mewn 
breuddwyd.  Ceuir  ar  y  "Dôu  Fechan."  Caernarfou  :  ArgraSwyd  gan  P.  Evans, 
[t.d.  4.] 

647.  DwY  o  Ganiadau.  Y  gyntaf ,  yn  rhoddi  hanes  am  Wragedd  a  Fe  Idwodd 
ar  Frandi  mewn  Tea.  Yn  ail,  Can  o  ymddiddau  rliwug  Mab  a  Merch,  bob  yn 
ail  PeuiU.     John  Jones,  argraffydd,  Lliinrwst,     [t.d.  4  ] 


462  HEN   GERDDI  Y  CYMRY, 

648  Cerdd  Doduefn  Ty.  I'w  cliauu  ar  ''110110117  Morning."  J.  Jones, 
Argrafîydd,  Llanrwst.     [t.d   4.] 

649.  Can  y  Pedwau  Hen  Lanc  Cerdd  Elen.  Mcsur— "  Loath  to  depart." 
[t.d.  4  ] 

650.  'DwY  Gan  Xewydd,  Y  Gyntaf,  am  Gyfiawnder  Duw.  Yr  Ail,  am 
Drugaredd  Duw      L.  E.  Jones,  Argrafíydd,  Caernarfon.     [t.d.  4.] 

65L  Can  Newjdd,  yn  rlioddi  hanes  Carwriaeth  Josei3h  Edmuuds,  ac  Anne 
Alortou,  o  dref  Warwick,  yughyd  a'r  modd  dychryullyd  y  darfu  iddo  amcauu  ei 
lladd,  a'r  hyuod  waredigaetli  a  gafodd  ef  ar  ei  Uaw  hi,  a'r  modd  y  iiriodasant  ar 
ddydd  Sadwru,  y  pedwerydd  dydd  ar  bymtheg  o  Fedi,  yn  y  tìwyddyu  1829. 
Ceuir  ar  y  dôn  a  elwir,  "  Parhaed  cariad  fFyddlon."  11.  Ẁilliams,  a'i  cant, 
Llanrwst,  argraffwyd  gau  J.  Jones.     [t.d  4.] 

652.  Yr  Oferddyn  a'i  Wraig.  Cerdd  yr  Aderyu  Du.  LUiurwst:  Argraff- 
wyd  gan  J.  Joues,  dros  Catherine  Edmund      [t.d.  4  ] 

653.  Cau  Newydd,  yn  gosod  allau,  Euedigaeth,  Pywyd  pur,  a  dybeu  dyfod- 
iad  eiu  Ilarglwydd  a'u  Hiachawdwr  lesu  Grist  i'r  Pyd.  Ceuir  ar  y  "  Dôn 
Fechau."  Eichard  Juues,  Llaullecliyd,  a'i  caut.  J.  Joncs,  Argraffydd,  LUn- 
rwst      [t.d.  4.] 

654.  Cerdd,  yn  rhoi  haues  am  ddau  Goliar,  brodyr  yu  sincio,  neu  yn  agor 
Pwll  Glo,  yn  y  Ehos,  Plwyf  Rhiwabon ;  wedi  iddynt  fyned  oddeutu  deuddeg 
Uath,  cauodd  y  Pwll  arnyut  hyd  i'r  top.  Enwau  y  ddau  oedd  John  a  William 
Hughes.  Gau  Dafydd  Joncs,  Bardd,  Phosllauerchrugog.  Llanrwst:  argraffwyd 
gan  Jolm  Jones      1 844.     [t.  d   4] 

655.  Can  Newydd,  yu  gosod  allau  flinder  Merched  Cymru  o  achos  y  Militia. 
[t.d.  4.] 

656  Can  yn  cynnwyti  haues  Merchant  o  NewfoundUmd,  yr  hwn  roesai  ei 
serch  ar  Fcrch  i  Farchog,  y'nghyd  a'r  amrywiol  helyutiou  a  fu  aruyut.  Ceuir  ar 
y  "  Dòn  Fechan."  Caernarfüu  :  argraffwyd  gau  Peter  Evaus,  tros  John  WiUiams. 
[t.d  4.] 

657.  CerddBrenin  GwLAD  ScoTLAND.  Ccuir  ar  "  Poduey  March,"  Llan- 
rwst;   Argraffwyd  gau  J.  Joues.     [t.d.  4.] 

658.  Can  Newydd,  yu  gosod  allai  deimh\dau  Mab  mewn  cariad  a  Mercli. 
Llanrwst:  argraflwyd  gan  Joím  Joues,  dros  Oweu  Meirion.     [t  d.  4  ] 

659  Can,  yu  rhoi  ychydig  o  haues  yr  Ystorm  a'r  Llif  dyclirynllyd,  yn  ughyd 
a'r  Colled  o  fywydau  a  lueddiannau,  a  gymerodd  le  yn  siruedd  Ceredigiou  a 
Meiriou,  yu  uiwedd  Goriiheuaf  a  dechreu  Awst,  Ì8Í*',  Gau  Ywaiu  Meiriou. 
Johu  D.  Jones,  Argraffydd,  Lhmfyllin.     [t.d.  4.] 

660.  Galar  Geedd  er  cof-uodi  dinystr  di-gymar  y  Lloug  Oceau  Monarch,  ar 
ci  mordaith  o  Lerpwl  i  Bostou,  America,  Awst  24,  1818,  pan  y  coUwyd  178,  ac  yr 
achubwyd  218.     Ceuir  ar  "  Fryniau'r  Iwerddon."     Ywain  Meirion  a'i  caut. 

Dau  í'eistr  oedd  a  duaf  wedd, 
Gerwm,  a  di-driigaredi3 ; 
Y  môr  hyllig  mawr  allan, 
O'i  mewn  i'w  mysg,  terfysg  tan. 
Treffynon  :  Argraffwyd  gau  WiUiam  Morris,  Heol  Fawr      [t.d.  4  ] 

661.  Can  Alarus,  yu  rhoddi  baues  y  Llofruddiaethau  a'r  Huuan-laddiad,  a 
gyflawnwyd  ar  y  dydd  laf  o  Fai,  1849  ;  yu  mhlwyf  Llauwenog,  sir  Aberteifi ;  gan 
ddyn  o'r  enw  Thomas  Davies,  yr  hwn  wedi  lladd  ei  wraig  a'i  bleutyu  1 2  mis  oed, 
yn  y  niodd  mwynf  barbaraidd,  a  osododd  derfyn  ar  ei  fywyd  ei  huu.     [t.d.  4.] 

662.  Can  Newydd,  yu  rlioddi  hanes  alarus  am  Dafydd  William  a  Mari 
Dafydd;  o  blwyf  Dreleteit,  yn  sir  Beufro,  pa  rai  a  ddaethaut  i  ddiwedd  trueuus 
yr  20fed  o  Fuwith  diweddaf :  a  gyfausoddwyd  gauddo  ef  ci  hun,  yn  y  carchar. 
L.  E.  Joues,  Argraflydd,  Caernarfon.     [t.d.  4  ] 

66.3.  Ccrdd  o  Ymddiddau,  rbwng  hen  Wr  a  Merch  ieuanc,  bob  yn  ail  odl : 
Y  Mab  yu  Bedwar  ITgaiu,  a'r  Ferch  yu  ugain  oed.  "  Malltod  Dolgelleu  "  Caer- 
narfou  :  Argrafi'wyd  gau  Peter  Evans.     [t.d.  4] 

664.  Can  Ysgrythykol,o  attebiad  i'r  Taenellwyr  Babanod,  mewn  Traethiadau 
a  ysgrifenasant,  mewu  duU  o  enllib  a  geiriau  celyd  am  y  bobl  sy'n  myned  yn  ol 
gair  Duw  a'u  cydwybodau  dan  yr  enw  Bedyddwyr,  trwy  gymeryd  leeu  Grist  yn 
siampl,  a'i  air  yn  rheol  yn  mhob  ymarferiad  crefyddol ;  ac  nid  hêu  draddodiadau 
cyfeiliornus  Pabyddiaeth.  (D.  W.  a'i  cant.)  Abcrystwyth :  Argraflwyd  gan 
Jamcs  a  Williams,  dros  D.A.— 1810.— Pris  Cciuiog.     [t.d.  8.] 

f)65.  DiiYCH  Y  BuGAiL  Dewo,  ar  y  Mcsur  Brcuddwyd  ar  ei  hyd.  [1815,— 
t.d.  4.]  J  J        i 


EEN   GEEDDI   Y   CYMRY.  463 

6 :')6.  Galae  Gan,  er  cofEadwriaeth  am  \m  ar  ddeg  o  Bysgodwyr  a  foddodd  ar 
gyffliiiau  Aberteifì ;  pedwar  o  Laudydoeh,  a  saith  o  Aberporth.  Aberteifi,  ar- 
graíîwyd  gaii  Evau  Joues. — 1815     [t  d.  4.] 

Yu  y  diwedd,  ceir  "  Euglyn  i'r  Mòr,"  fel  hyu :  — 

Canaf  anrhegaf  yn  rhagor,— un  englyn 
O  angh)d  i'r  ce'iifor, 
Hyllt  erwyn,  a  hallt  oror 
Chweiw  i  mi,  chwarea  môr. 

SiON  Glanteifi. 

f.67.  Dwv  Geedd  Newydd.  Yn  gyntaf ;  Hanes  Carwriaeth  a  fu  rhwng  Mab 
tlawd,  a  Merch  gyfoethog.  Y  Mab  a  Drausportiwyd,  ac  a  bressiwyd,  ac  a  ddaeth 
yn  iach  adref ;  creulondeb  ei  Thad  a  rwystrodd  y  garwriaeth,  a'r  ddau  a  doirasant 
eu  calonnau,  ac  felly  y  buout  feirw.     (Cenir  ar  Charity  Mistress  ) 

Yn  ail ;  Yn  gosod  allau  gyüwr  yr  Aunuwiol  a  fon  marw  yu  ei  bechod. 
(Ceuir  ar  Fryuiau'r  Iwerddon.) 

Caeruarfon:    -  rgraphwyd  gau  L.  E.  Jones.     1816.     [t  d.  8.] 

6ö8.  .Sessiwn  Fawe  Caeenaefon,  Lltjx  y  Pasg,  1819.  Y  gwir  yn  erbyu  y 
byd :  sef  hanes  fel  y  ceisiodd  .Stiwardiaid  yr  Aurhydeddus  P.  R  D.  Burnell, 
Drdicsfeddiininu,  ar  gaii  dystiolaeth,  ran  o  dir  Pencraig,  aelwir  CEFNLLEcnwEDD, 
oddiar  ei  gyfiawn  Aer.  Gwrthwyuebwyd  eu  hymgais,  gan  William  Owen,  Esq  , 
yr  Aer  preseuuol.  Ac  auudonwyd  eu  Tystiou.  Cenir  ar  Fynediad  i'r  Tir  teg 
{Bellisle  Mnrch.)     Caernarfou:  Argrafîwyd  gan  Peter Evaus. — 1819      [t  d.  8.] 

Yn  y  diwedd,  ceir  dau  o  "  Euglyniou  Unodl  Uniou,  i'r  uurhyw,"  fel  liyn  :  — 

A  welai  ácliau  *  William— ap  Üwen, 
O  !  pwy  ond  ]lygadgani 
Wyar  gi,  gcirgi  gwyrgam, 
A  feiddiiá,— a  geisiai  gam. 

Er  llid  llym,  Gwilym  a'i  gywoly— hael 
F'o  hwylus  on'd  hyny  : — 
F'wllys,  bod  eu  hil  felly 
Tra  rhed  gloyw  ddwfr  croy  w  cry'. 

P   E   Aeg- 

6fi9.  Maewnad  er  coíîadwriaeth  am  ymadawiad  y  Parchedig  Dafydd  Jones, 
Langana  ;  yr  hwn  a  huuodd  gyda'i  Dadau  Awst  12,  1810,  ac  yu  75  o  oedran. 
DiAR.  1'2,  3.  Ond  (jwrai'hl  y  cijfiawn  nid  ìjsgoga.  Esa.  3.  ID.  Dywedwch  mai 
da  fijdd  i'r  cijfiaicn,  lS'-c.  A  gyfauscddwyd  gau  y  Parchedig  Johu  Davies,  Conwyl. 
Caerfyrddiu  :  ArgrafEwyd  ac  ar  werth  gau  Jonathan  Harris,  yn  y  Porth-TywyU. 
Ibll.     [t  d.  8.    Nid  yr  un  yw  y  Farwuad  hon  a'r  Farwuad  dau  rhif  415.] 

670  ÌIarwnad,  ueu  Goffadwriaeth  y  Brawd  Robert  Roberts,  o  Sir  Gaernar- 
fon ;  yr  hwn  a  ymadawodd  â'r  Byd  hwu  Tachu-edd  28,  1 802  Yn  Uawn  40  Mlwydd 
Oed  :  Wedi  bod  yn  pregethu'r  Efeugjd  25  Mlyurdd.  Coffadwriaeth  y  cijfiawn 
syda  fendiciedig.  tí  Lleyn,  a'i  cant.  Caeruarfou :  Argraphwyd  gan  T. 
Roberts.     [t.d.  8.] 

671.  Galaii  Gerdd  er  cof  am  loug  ddrylliad  y  llong  haiarn  Tayleur  of 
Liverpool,  a  gollwyd  ar  ei  mordaith  gyntaf,  ìom'íw  21,  1854  ar  greigiau  Lamby 
Islaud  13  milldir  o  Duislin  a  3  o  Rush,  pan  foddodd  420.  Achubwyd  250.  Cenir 
ar  "Fryniau'r  Iwerddou."  Caernarfou,  Argraíîwyd  gan  L  E.  Joues.  Ywaiu 
Meiriou,  a'i  cânt.     [t.d.  4.] 

672.  Coffadwriaeth  am  y  diweddar  William  Daniel,  gerllaw  Capely  Nant, 
yn  mhlwyf  Lhiugiau,  yu  Lleyu,  yr  hwu  a  fu  farw  louawr  27,  1814,  yn  66  oed. 
iìan  Richard  Jones,  Caerau,  yn  Lleyn,  Athraw  Ysgol  Sabothol.  Cenir  ar 
Ddiuiweidrwydd,  neu  Hyd  y  Frwynen  Lâs.  I.  Davies,  Argrafîydd,  Trefriw. 
[Y  mae'r  "  Cofîadwriaeth  "  hwu  yn  cael  ei  ddilyu  à  pheuilliou  cyfieithiedig  o'r 
ÌSeisacg  ar  y  testyu  "  Llywodraeth  ac  Arfaeth  Duw."— t  d.  8.] 

673.  Marwnad,  er  coíîadwri  eth  am  y  Parch.  John  GrifBths,  Peegethwr 
DiSENTER,  y'  Nghaernarfou  ;  yr  hwu  a  ymadawodd  a'r  byd  hwn,  mewn  llawu  obaith 
o  adgyfodiad  Uaweu,  Cliwefror  13,  1818  Gan  Richard  Joucs.  Caeruaifon  : 
Argraphwyd  gan  II,  a  W.  WiUiams.     Gwerth  Dwy  Geiniog.     [t.d.  Iíî.] 

6/4.  Can  Newydd,  yu  gosod  allan  am  y  ddamwaiu  ryí'edd(jl  a  galarus  hynny 
a  gymcrodd  le  yngwaith  glo  Pentee  'k  Feam,  plwyf  Gwrecsam,  Medi  27,  1819 
Cenir  ar  y  mesur  a  elwir  Diniweidrwydd.     [t  d.  4.] 

•  Wüliam  ap  Jolin  rj  Oicen  ap  Thomas  ap  Oicen  ap  WilUam  ap  Oicen  ap  Hiujh  ap  leuan  ap 
Williuin  rruheti,  a  ddaeth  i'r  lle  yn  y  Beduaredd  rjanr.far  ddeij. 


464  YMSOX  UWCH    BEDD, 

675.  Can  am  Lwyddiant  yr  Efengyl,  yiuhlith  y  Paganiaid,  yn  nghyd  a 
Dymuniad  am  Gwymp  Gaudduwiaeth.  Tw  chanii  ar  y  mesur  "  Mentra  Gwen" 
Llanrwst :   Argraffwyd  gan  J.  Jones.     1830.     [t.d.  4.] 

676  Can  am  X  Farn  Ddiweddaf.  Canys  daeth  dydd  mawr  ei  ddigter  ef  ;  a 
phwy  a'ddiclîon  sefyU ?  .  .  .  Dat.  vii.  9.    (Z.  Davies  ai  càut.) 

í^berystwyth,  í*rgrafîwyd  gan  Jaracs  a  Williams.     1809.     [t.d.  8.] 

677.  Can  Dduwiol;  sef  Damneg  y  Gwr  Goludog  a  Laj^arus  y  Cardotyn. 
Dafydd  Wiliam  a'i  cant.  Aberystwyth :  Argrafîwyd  gan  James  a  WiUiams, 
drosD.  Amos.     ISIO.     [t  d.  4.]  ^      « x>  .  *     i     i     • 

678.  Cerdd  y  Winllan  .•  AUan  o  Mat  xx.  6.  "  Pa'm  y  sefwch  chwi  yma  ar 
hyd  y  dydd  yn  segur?"  Gan  Robert  Evaus,  Meifod.  Pris  Ceiniog.  Aber- 
ystwyth,  ArgrafiFwyd  gan  James  a  WlUiams      1811.     [t  d.  8.] 

679  Can  Dduwiol,  am  Ddychweliad  y  Mab  Afradlon  ;  er  annogaeth  i  ddy- 
chwelyd  at  Dduw,  Gan  Dafydd  Jones,  o  Gayo.  Aberystwyth,  Argraffwyd  gau 
James  a  Williams.     1811.     [t.d  4  ]  e^wir 

680.  MwEDEAD  Y  Meiste  a'e  Gwas,  yn  Sir  Mwythig.  fe,  Williams,  Argrafí- 
ydd,  Aberystwyth.     1813.     [t.d.  4  ]  ^      ^     -,  ,      .,  ^      •   .. 

681.  Marwnad,  er  cofîadwriaeth  am  y  Parch.  John  Jones,  Gweniidog  yr 
Efengyl  yn  Nebo  a  Hebron,  swydd  Caernarfon,  yr  hwn  a  fii  farw  Medi  3ydd, 
1827,°  Caernarfon,  argraffwyd  gan  Peter  Evans.     [t.d.  4.] 

682.  Gwyrthiau  eiu  Harglwydd  lesu  Ghrist  wedi  eu  troi  ar  Gân,  ar  y  Dòn  a 
arferir  mewn  Eglwysi.     [t  d.  8] 

683.  Pedwae  o  Ganueu  Ar  amryw  Desdunion.  Y  cyntaf  yn  erbyn  rhyw 
Wr  aniiuwiol.  Yr  ail,  yn  dadgan  beieu'r  Byd.  Y  trydydd,  i'r  nn  Defnydd.  Y 
Pedwerydd,  yn  adrodd  gwaeau  yn  erbyn  amryw  Bechaduriaid. 

Adrodd  y  Gwh-,  drwy  Dduw  gaf, 
Ai'  y  byd ;  ui  arbedaf . 
Ar  y  Gwir  mae  rhagoriaeth : 
O'm  Ueddir  am  Wir,  ba  waeth  ?— leuau  Tew. 
Conscius  ipse  sihi  de  sepafet  omnia  dici. 
Printiedig  yn  Llundein,  yn  y  Flwyddyn,  m,ücc,xvui     [t.d.  16.] 

684.  Taie  o  Geeddi  Diddanol  a  Digei.  Yn  (iyntjf ,  Cwynfan  Gwr  a  goUodd 
i  gloxie,'  gida  gweddi  fer  ir  rhai  ai  heudde  ar  Gini  Windser.  Yu  Ail,  Cerdd 
Ddigri  ar  y  Byd  yu  troi  ei  droed  i  fynu.  Yn  Drydydd,  Cerdd  o  fawl  i  Freniu 
Prws.sia.     [t.d.  4.] 

Myeddin  Faedd. 


YMSÜN   UWCH   BEDD. 

Clochydd,  agorydd  gweryd — ar  ei  waith 
Goffhâ'r  wers  anhyfryd : 
"  Yma  ninnaii  mheii  enuyd 
Dan  y  llaid  down — Uèd  a  hỳd," 
Twrw'r  lem  bîg  yn  torri— aunedd  bridd, 
A  hwb  y  rhaw'n  codi 
Y  rhydd  farl,  a  ngyrrodd  fi 
I  ystyried  fy  stori, 
Byw  ydym  mewn  anwybodedd— o'r  dydd 
A'r  awr  daw  ein  diwedd, 
Na'r  eiliad  try  marwoledd 
Adre  bawb  drwy  adwy'r  bedd. 

Dyu  a'i  fer  oes,  eda  wan  frau — ydynt, 
Bob  adeg  yn  ddiau ; 
Ond  rhynged  ìiwyd  yr  Angau, 
Tro  yn  ei  ddwrn  tyr  hi'n  ddau. 


ŸR   YSGOL   HAF   YM   Mj*NSFIELD.  465 

Y  fyw  ran,  at  Ef  a'i  rlioes — e  a  âd 
Ehedeg  i'w  hejloes  ; 
Ah'  farw  ddaru  o'r  fèroes 
Gêl  ta\T  y  clai — tỳa  y'i  cloes. 

Yiig  ngraian  maes  os  Uwgr  anmliûr — y  w  rlian  corff, 
Er  liyn  cawu  y  cysur, 
Na  etyl  íîeryll  Natur 
Ddod  i'r  bedd  i'w  droi  i  bur 

Eilfyw  uniad  elfenuol, — wna  rhyw  waith 
Mewn  rliyw  wêdd  dymhorol, 
Nes  pob  darn  i'w  lŷs  baruol 
Fo  i  law  Naf  hel  yn  ol. 

Terfyn  ar  y  daearol— yna  geir, 
A'r  hen  gorff  anianol 
Newidir  yn  gorff  j'sprydol, 
Ar  amnaid  ag  cnaid  i'w  gôl. 

Ar  un  ac  oU  udgorn  a  gân, — olaf 
Alwad  Duw  ei  Himan ; 
Ofer  mwy  i  fawr  a  mân 
I  gael  aros  o'i  glorian. 

A  chlorian  teg  ei  fantol — y  ceir  hwu, 
A'r  Pwysydd  craíî  Dwyfol — 
Uniawn  ei  waith — rydd  ini'n  ol 
Ein  haeddiant  o'r  stâd  dragwyddol. 
011  eneidiau'n  llawn  hyder, — wyl  agwedd, 
Lewygant  gan  bryder, — 
Ai  aswy  ai  de,  pan  bwyser, — 
Eu  rhan  a  â  ynghlorian  Ner  ? 

Awr  dy well !  er  gwell  er  gwaeth, — awr  i  ddweyd, 
Un  o'r  ddwy  ddedfrydaeth — 
Ai  gwynfyd  hyfryd  di-aeth, 
Ai   eiloes  lawn  o  alaeth  ! 

ISALLT. 


YR   YSGOL  HAF  YM   MANSFIELD. 

II. 

Y  MAE  hanner  y  darlithwyr  eto  heb  eu  crybwyll. 

Darlithiau  da  ymhob  ystyr,  cryno,  a  hawdd  eu  gwrandaw,  oedd  tair 
darlith  y  Proffesor  Massie  ar  Hanes  Beirniadaeth  y  Testament  Newydd. 
Ac  os  tybia  rhai  mai  ar  grwydr  y  mae  beirniadaeth  yr  Hen  Destament 
ar  hyn  o  bryd,  fe  gytmiai  pawb,  tybed,  mai  ar  y  ffordd  adref  y  mae 
beirniadaeth  y  Newydd.  Ymddengys  fod  beirniaid  mwyaf  eithafol  y 
Cyfandir,  bellach,  yn  prysur  gasglu,  lle  y  bu  eu  blaenoriaid  chwarter 
canrif  yn  ol  yn  gwasgaru.  Yn  yr  Almaen,  yn  bennaf,  fel  y  gwyddys, 
y  mae  hanes  beirniadaeth  y  Testament  Newydd.  Nid  oes  dim  llawer  o 
newid  wedi  bod  ar  faru  y  beirniaid  Seisnig  yn  y  maes  hwn.     Hwy  sydd 


466  YR    YSGOL   HAF    Y3I   MANSFÍELD. 

wedi  bod,  trwy'r  bljaiyddoedd,  yn  geidwaid  yr  atbrawiaetb ;  ond  y 
syndod  yw,  gweld  yr  Almaenwyr  yn  dyfod  yn  ol  yn  lled  Iwyr,  bron  i  r 
im  fan  a  bwytbau.  Y  mae  Harnac  a  Weiss  v/edi  ben  adael  tir  Baur  ;  ac 
y  mae  Pfleiderer  ji\  llacio  ei  af  acl  ar  syniadau  ysgol  feirniadol  Tubingen. 
A  pbob  tro,  braidd,  y  newidia  y  dysgawdwyr  by.i  eubarn  ar  amseriad  ao 
awduriaetb  y  llyfrau,  odid  fawr  nad  yng  ngnyfeiriad  barn  gyffredin 
Cred  y  symudant. 

Ni  ddywedodd  y  Proffesor  fawr  ddim  am  Efengyl  Toan.  Y  mae  y 
pynciau  mewn  dadl  yngbylch  bonno  beb  en  llwyr  benderfynu.  Am  yr 
Efengylau  ereiU,  yr  ydys  yn  awr  yn  rboi'r  ddiweddaraf  o  bonynt,  —  beb 
fod  yn  gwbl  gytûn  pa  un  ydyw  bonno, — rywle  tua'r  flwyddyn  80  O.C, 
lle  y  byddai  llawer,  bum  mlynedd  a'r  bugain  yn  ol,  yn  eu  rboi  i  gyd  tua 
cbanol  yr  ail  ganrif. 

Dyma'r   farn    gyffredin    am   eu   deunydd   a   duU   eu    cyfansoddiad. 
Bbowd  rbyw  lîurf  ar  banes  lesu  G-rist  yn  fore  iawn,  ar  lafar,  o  bosibl, 
ond  yn  llawer  tebycacb  mewn  ysgrifen.     Y  mae  bwnnw  gennym  ni,  at 
eu  gilydd,  yn  Efengyl  Marc  ;  ac  nid  oes  ym  Marc,  oddieitlir  y  deuddeng 
adnod  olaf,   ond  ycbydig  iawn  lieblaw  y  traddodiad  cj'ntefig  a  gyd- 
nabyddid  yn  bur  gynnar  gan  y  disgyblion  fel  un  cy wir.    Ond  ysgrifennwyd 
Uyfrau  ereill  yn  lled  gynnar  hefyd, — rbai  o  honynt,  betb  bynnag,  gan 
lygad-dystion  (Luc  i.    1).      Un  o'r  rheiny  oedd  y  wedd   wreiddiol  ar 
Êfengyl  Mattbew,   Uyfr  Hebraeg,   yn  cynnwys  ymadroddion  yr  lesu, 
yngbyda  rbyw  linyu  o  banes,  yn  dangos  y  cysylltiadau.     Dyna,  fel  y 
tybir,  y  Ilyfr  coll  a  elwir  y  Logia,  neu  yr  "  Ymadroddion."     Cyfieithwyd 
hwnnw,  gyda  rhyw  ycbwanegion,  i'r  Groeg.     Dyua  Efengyl  Matthew, 
fel  y  mae  hi  gennym  ni.     Y  mae  y  cyfieithiad  yn  un  cynnar  iawn.     Nis 
gall  fod  yn  ddiweddarach  nag  O.C.,  80.     Y  mae  y  gwreiddiol  bymtheg 
neu  ugain  mlynedd  yn  bỳn.     Syniad  y  beirniaid  ar  hyn  o  bryd  yw,  mai 
hwnnw  sy'n  waith  Matthew  ei  hunan,  a'r  cyfieitliiad  yn  waith  rhywun 
arall,  ond  rhywun  perffaitb  gydnabyddus  â'r  amgylchiadau  ac  â'r  tystion 
cyntaf.     Tybir  i  Luc  ddefnyddio  y  Logia,  yngbyda'r  Uyfr  oedd  yn  gyf- 
ystyr  â  chorff  yr  Efengyl  yn  ol  Marc,  — nid  o  angenrheidrwydd  yr  Jüfengyl 
honno  fel  yr  ysgrifennwyd  hi  gan  Marc, — y  Uyf r  liwnnw  y  rhan  amhif ; 
canys  â  Marc  y  mae  Luc  yn  cytuno  amlaf  air  am  air.     Ond  ihaid  fod 
gan  Luc  ddefnyddiau  ereill  at  ei  law,  oblegid  y  maodarn  mawrynghanol 
ei  Efcngyl  ef,  heb  fod  yr  un  darn  cyfan,  o  ddim  maint,  yn  ateb  iddo  ym 
Mattbew  na  Marc ;  a  chytuna  hyn  yn  gwbl  ag  awgrym  Luc  ei  hun, 
ddarfod  iddo  wneyd  defnydd  o  bob  peth  oedd  yn  ei  gyrracdd.     Nid  oes 
neb  yn  ameu  nad  Luc,   cydymaith  Paul,  a  ysgrifcnnodd  y  llyfr  sy'n 
dwyn  ei  enw  ;   ac  y  mae  bynny  cystal  ag  addef  fod  y  Uyfr  yn  un  pur 
gynnar.     I'rfanynaymae  beirniaid  Germanywedi  gallu  dyfod  yn  Ued 
gytûn,  trwy  gymorth  dyfynion  o'rTadau,  ond  yn  enwedig  trwy  gymharu 
yr  EfengyLau  â'u  gilydd.     Y  mae  y  mân  wabaniaethau  fyddai'n  bUno  yr 
hen  gysonwyr,    yn   flasus    fwyd   gan   y  rbain,  o  herwydd   fod  y  mân 
anghysonderau  hyn  yn  rhoi  modd  iddynt  fynd  at  wraidd  yr  banes,  a 
gwybod  yn  ddiameu  pa  goel  sydd  arno.     Yn  awr  pa  mor  groes  bynnag 
i  deimlad  yw  eu  gwaith  yn  trin  yr  Efengylau  fel  yna,  nis  gaU  yr  uu 
driniaeth  fod  yn  f wy  o  ogoniant  i'r  Efengylau  eu  bunain  yn  y  pen  draw. 
Yr  un  tro,  fyth,  fu  ar  feirniadaeth  gyda  golwg  ar  yr  EpistoLiu.     Eu 
adeg  pryd  yr  oedd  beirniaid  y  blaid  newydd  i  gyd  yn  dal  na  ysgrifennodd 
Paul  ddim  ondEpistolau  y  Ddadl:  Galatiaid,  Rhufeiniaid,  1  Corinthiaid, 
2  Corintbiaid.     Nid  oedd  y  UeiU  yn  dangos  digon  o  lymder  at  y  gau 


ỲR   YSOOL  HAF   YM   MANSFIELÌ).  46? 

athrawou  luddewig,  i  fod  yn  waith  Paul ;  fel  pe  mai  nid  plannu,  ond 
lladd  chwjai,  fuasai  gwaith  uiawr  bywyd  yr  Apostol.  Bellach,  ymheu 
tipyn  gydíig  ugain  mlyuedd  o  amser,  y  mae  y  to  presennol  o  feirniaid, 
yn  yr  ysgol  uewydd  ei  hunan,  yn  tueddu  yn  gryf  i  bríodoli  y  cwbl  i  gyd 
sydd  dan  ei  euw,  i  Paul,  oddi  eithr  yr  EpistoUiu  Bugeiliol,  a'r  Epistol  at 
yr  ílebreaid,  wrth  gwrs.  Ac  am  yrEpistolau  Bugeiliul  hefyd,  tybir  fod 
daruau  helaeth  o'r  rhsiny  yn  waith  Paul.  Er  engraifft,  dyna'r  unig 
ddau  ddaru  o'r  Epistol  at  Titus,  a  ddyfynuir  yn  fynych  iawu  heddy w  ar 
bynciau  o  athrawiaeth, — diwedd  yr  ail  beuuod  a  dechreu  y  drydedd, — 
yn  waith  Paul  tu  hwut  i  ddadl  ;  oud  fod  rhywun,  yu  ol  y  dyb  yna,  wedi 
eu  gwau  i  mewn  i  epistol  diweddarach  o'i  waith  ei  hnu.  Eelly  dyna 
fysedd  y  cloc  wedi  mynd  yn  ol,  bron  iawn,  i'r  Ue  yr  oeddynt  hanner 
canuilwydd  yn  ol. 

Byddai  yn  anfaddeuol  mynd  hcibio  heb  rywfaint  o  sylw  ar  ddarlith- 
iau  y  Dr.  Sanday,  y  pump  cyutaf  ar  Ddadblygiad  Duwinyddiaeth  Paul. 
Nodai  ryw  bedwar  cyfnod.  Y  cyfnod  luddewig  oedd  y  cyntaf, — erlid  yr 
eglwys.  Wedyn  y  cyfnod  ynghylch  ei  droedigaeth,  pryd  y  rhoddodd 
bethau  yr  hen  grefydd  ar  y  cyfan  i  fyuy.  Eithr  mawr  bwys  y  cyfnod 
hwn  yw,  mai  dyna'r  adeg  y  ffurfiwyd  ei  syniadau  cyntaf  fel  duwinydd 
efeugylaidd.  Yn  awr  yr  oedd  rhai  o'r  rheiny  yr  uu  ag  oedd  ganddo  o'r 
blaen  fel  luddew.  Er  esiampl,  y  mae  ôl  addysg  y  Rabbiuiaid  ar  ei  ddull  o 
ddefnyddio  ac  esbonio  yr  Hen  Destament,  Ceir  mwy  nag  un  engraifft 
o  hynuy  yn  y  drydedd  beunod  o'r  Epistol  at  y  Galatiaid.  Y  pennaf  o'r 
cwbl  yw  y  trydydd :  cyfuod  yr  Epistolau  at  y  Thessaloniaid,  y  Galatiaid, 
y  Pilmfeiniaid,  a'r  Corinthiaid,  pryd  y  ffurfiwyd  y  rhan  fwyaf  o'r  golyg- 
iadau  a  nodweddant  ddysgeidiaeth  yr  Apostol.  Yr  oedd  gan  y  darlithydd 
ddarn  hir  ar  y  pen  yma,  go  debyg  i'r  Hyfforddwr,  darn  lled  elfennol  fel  y 
cwynai  rliai ;  eithr  dylid  cofio  ddarfod  i'r  darlithydd  ei  liun  roi  rhybudd 
mai  feUy  y  byddai  hi.  "Mi  wn,"  eb  efe,  "y  byddwch  chwi  yn  siarad 
am  y  pethau  yma  lawn  cyn  amled  a  miunau ;  ond  chwi  faddeuwch  i  mi 
am  fynd  dros  y  tir  er  mwyn  bod  yn  gyflawn." 

Yr  oedd  rhyw  gysur — hunauol  o  bosibl,  ond  sylweddol  yr  un  pryd, 
— gael  clywed  gan  ysgolhaig,  gyda'r  goreu  yug  Ngroeg  y  Testament 
Newydd,  fod  Protestaniaid  ar  y  cyfan  wedi  iawn  ddeall  prif  syniadau 
yr  apostol  Paul ;  fel  y  rhaid  i'r  sawl  a  wado  athrawiaetli  maddeuant 
mewn  lawn,  ac  amryw  o'r  pethau  a  gredir  yn  ddiameu  yu  ein  plith,  fod 
yu  barod  i  wadu  awdurdod  Paul  fel  dehonglydd  Efeugyl  lesu  Grist. 
Wrth  gwrs,  nid  yw  hynny  yn  ddigon  i  brofi  mai  ni  sydd  yn  eiu  lle,  a 
hwythau  o'u  Ue.  Y  cwbl  y  mae  yn  ei  br:fi  yw,  mai  ni  sydd  yn  apostol- 
aidd;  neu  mai  ni,  a  siarad  yn  fanAvl,  sy'n  clilyn  Paul.  Önd  wedi'r 
cwbl,  rhaid  i  bawb  addef,  ar  wahan  i  unrhyw  syniad  am  ysbrydoliaeth, 
fod  barn  Paul  yn  annrhaethol  bwysig  ar  y  gwirionedd  fel  y  mae  yn  yr 
lesu. 

Yn  y  cyfuod  diweddaf, — cyfuod  yr  Epistolau  at  y  Philipiaid,  yr 
Ephesiaid,  y  Colossiaid,  Philemou,  Timotheus,  a  Thitus, — nid  oes  dim 
llawer  o  ddim  uewydd,  namyu  ymagoriad  addfed  y  syniadau  oedd  gan 
yr  Apostol  o'r  blaeu.  Y  peth  mwyaf  newydd,  fe  allai,  yn  y  cyfnod  hwn 
yw  y  syniad  am  yr  Eglwys.  Am  yr  '•eglwysi"  y  sonnir  o  hyd  yn  y 
llythyrau  boreuaf,  ond  am  yr  "Eglwys  "  yn  y  rhai  diweddaf  hj'-n. 

Aeth  y  Dr.  Sanday  trwy  y  maes  yn  gynt  nag  y  lluniasai  fynd,  a 
gorffennodd  ar  bum  darlith.  Trwy  fod  y  chweched  darlitli  yn  rhydd 
ganddo  i'r  peth  a  fynnai,  rhoddodd  i  ni  frasluu  hynod  o  gryno  o  hanes 


468  YB   YSGOL   HAF    YM   MANSFIELD. 

Beirniadaetli  Ysgrifau  y  Testament  Newydd,  Dywedodd  wrtliym  y 
mentrai  efe  siarad  hon,  yn  Ue  ei  darllen  yr  un  fatli  a'r  lleill, — peth,  eb 
efe,  na  byddai  byth  braicld  yn  ei  wneyd,  ond  ei  fod  ar  hynny  o  dro  wedi 
ennill  digon  o  ymdiiried  yn  ei  gynulíeidfa  i  allu  anturio,  Dyma'r 
ddarlith  fwyaf  newydd  drwyddi,  a  niwyaf  dyddorol  o'r  chwech, 

Y  syniad  fyddai,  fod  lliaws  yr  ysgrifau,  pan  gytunent  â'u  gilydd, 
yn  torri  pob  dadl.  Gwnaeth  Tischendorf  ar  y  Cyfandir,  a  Thregelles  yn 
y  wlad  yma,  lawer  o  waith  mewn  casglu  a  chymharu  yr  ysgrifau  hynaf ; 
ond  i  Westcott  a  Hoi  t  y  mae  y  clod  o  ddisgyn  ar  dref n  hwylus  i  f ynd 
ynghylch  y  gwaith.  Tra  mai  Ellmyniaid  sydd  v/edi  rhoi  mwyaf  o  lawer 
o  symbyliad  i  feii-niadu  deunydd  y  llyfrau,  dau  Sais  sydd  ar  y  blaen 
mewn  chwilio  ha.nes  yr  ysgrifau,  Cael  hanes  yr  ysgrifau  oedd  y  pwnc 
mawr  ganddynt  liwy,  at  beuderfynu  faint  o  goel  i'w  roi  arnynt.  Nid 
yw  fod  lliaws  o  ysgrifau  yr  un  ffordd  yn  profi  dim  byd;  oblegid  gall  fod 
yr  ysgrifau  liynny  oll  yn  gopiau  o'r  un  un,  Y  tebyg  yw  fod  yr  ysgrifau 
hen  iawn  yn  o  ychydig.  O  herwydd  hynny  y  mae  yr  ysgrifau  sydd  yn 
ein  cyrraedd  ni — nid  yw  y  rhai  hynaf,  ar  gael, — yn  ymrannu,  o'u  chwilio 
a'u  cyferbynnu,  yn  deuluoedd.  Tri  chjfí:  o  bwys  sydd  o  honynt:  y 
Syriaidd,  yr  Alexandriaidd,  a'r  Lladinaidd,  yr  hwn  a  elwir  felly,  nid  o 
ran  fod  dim  Lladiu  yn  yr  ysgrifau,  bid  siwr,  ond  am  mai  ymysg 
yr  eglwysi  Lladinaidd,  yn  oÌ  pob  tebyg,  y  lledaenwyd  liwy  fwyaf. 
Nodwedd  y  dosbarth  Lladinaidd  yw,  natur  egluro  ac  ymhelaethu,  yn  lle 
copîo  yn  fanwl.  Er  mai'r  Gorllewin  bia'r  dosbarth  hwn  o  ysgrifau, 
danghosant  gryn  gydnabyddiaeth  â'r  Hebraeg  ac  â  daearyddiaeth 
gwlad  Canaan.  Hynny  yw,  lle  mae'r  ysgrifau  hyn  yu  gadael  y  testun 
tebycaf  o  fod  yn  gywir,  y  maent  yn  gwneyd  hynny  er  mwyn  unioni 
gair  Hebraeg,  neu  awgrymu  rhyw  fanylion  daearyddol  na  farnai  yr 
ysgrifenwyr  yn  angenrheidiol  eu  rhoi.  Am  y  dosbarth  Alexandriaidd, 
drachefn,  natur  newid  mâu  bethau  sydd  ynddynt  hwy,  er  mwyn  cywir- 
deb  gramadegol.  Y  mae  yr  ysgrifau  Syriaidd,  wedyn,  yn  dethol  newid- 
iadau  o'r  Lladinaidd  a'r  Alexandriaidd,  yr  Ìiyn  sy'n  awgrymu  fod  y 
rheiny,  o  ran  eu  gwreiddyn,  yn  hŷn  na'r  rhai  Syriaidd,  er  fod  y  copiau 
sydd  ar  gael  cyn  hyned  ymysg  y  rhai  Syriaidd  ag  ymysg  y  lleiU. 

Ond  pa  fodd  y  gwybyddir  i  ba  ddosbarth  y  mae  ysgrif  yn  perthyn  ? 
Nid  yw'r  man  y  cawd  hyd  iddi,  goel  yn  y  byd  ;  canys  bu  Uawer  iawn  o 
symud  ar  lyfrau  yn  yr  hen  amseroedd.  Tri  choel  sydd  gan  Westcott  a 
Hort ;  hen  gyfieithiadau,  dyfynion  gan  y  Tadau  Eglwysig,  ac  yn  bennaf 
oll  testun  yr  ysgrif  ei  hunan.  Y  gwallau  sy'n  rhoi  mwyaf  o  oleu.  Nid 
yw  fod  adnod  wedi  ei  chopio  yn  gywir  mewn  amryw  ysgrifau  yn  profi 
dim  perthynas  neillduol  rhwng  yr  ysgrifau  hynny  ;  ond  pan  y  mae 
adnod  wedi  ei  c/i(í??i-gopío  mewn  amryw,  a'i  chopio  yr  un  fath  ynddynt 
i  gyd,  dengys  hynny  eu  bod  yn  perthyn  i'r  un  cŷff.  Yr  un  fath  am  y 
Tadau  a'r  cyfieithiadau  ;  bwriwch  fod  dyfyniad  gwallus,  neu  gyfieithiad 
sy'n  tybio  testun  gAvallus,  dyna  brawf  fod  y  testun  hwnnw  yn  hysbys  ac 
arferedig  yn  y  gymdogaeth  honno. 

Y  mae  rhy w  ychydig  o  aduodau  eto  na  ellir  cwbl  sicrhau  pa  beth  yw 
y  testun  cywir  am  dauynt  ;  ond  ar  ol  yr  holl  fanwl  chwilio,  ni  a  allwn 
fod  yn  bur  dawel  fod  y  Testament  Newydd  gennjm,  yn  gyfanofewn 
dim,  fel  yr  ysgrifennwyd  ef  gyutaf. 

Wel,  rhaid  canu  yn  iacíi  ar  hyn  o  dro  i'r  Dr.  Sanday,  un  o'r 
athrawon  mwyaf  gostyngedig  a  hynaws  a  geir  yn  un  man.  Efe  a 
Driver,  debyg,  ydy w  y  ddau  Offeii  iad  gyntaf  yn  hanes  Rhydychain  sydd 


Vll   YSGOL   IIÁỲ   YM   MANSFÍELÍ).  4GÔ 

wedi  darlitliio  i  gynuUeidf a  o  Bregethwyr  Ymneillduol ;  a  gellid  moddwl 
arnyut,  fod  pob  un  o'r  ddau  yn  ei  cliyfrif  lii  jai  fraiiit.  Y  fatli  newid! 
Nid  oes  fawr  er  pan  oedd  Rhydychaiu  yug  nghau  rhag  Ymneillduwyr, 
oddieithr  iddynt  droi  yn  Eglwyswyr. 

Yr  ocdd  íair  darlith  y  Principal  Edwards  gyda'r  rhai  mwyaf  ysgol- 
heigaidd  o'r  darlithiau  oÙ.  Fel  y  dywedwyd  y  tro  o'r  blaen,  yr  ydys  yn 
ei  basio  ef  a  Dr.  Bruce  yn  lled  ysgafn,  heb  roi  iddynt  y  Ue  a  haeddai  y 
ddau  ddyn  a'r  ddau  bwnc,  o  ran  fod  y  ddau  yn  hwylio  cyhoeddi  ffrwyth 
eu  hymchwiliad  rhag  blaen. 

Ýn  y  ddwy  ddarhth  gyntaf,  nid  oedd  y  Principal  ddim  cystal  ag  ef 
ei  hun.  Llefarai  yn  lled  gyflym  a  di-bwyshais,  peth  mor  annhebyg  iddo 
ef.  Heblaw  hynny,  yr  oedd  y  mater  braidd  yn  dameidiog, — esbonio 
yma  ac  acw  yn  yr  Epistol  at  yr  Hebreaid.  Nid  oes  eisieu  dweyd, — 
ac  nid  oedd  d'vy  farn  yn  Ehydychain  ar  hjniny, — fod  y  darlithiau 
yn  rliai  da  dros  ben ;  eithr  pe  buasai  y  Principal,  nid  ar  ei  oreu, 
ond  fel  y  bydd  efe  yn  gyffredin,  buasai,  mewn  i'hyw  bethau,  yn 
rhagori  yn  hawdd  ar  y  dysgawdwyr  oll.  Ar  wahân  i'r  cyffro  a'r  tân  a 
fydd  juiddo  ar  brydiau,  y  mae  efe  yn  ei  gywair  tawelaf  yn  meddu  dawu 
na  fedd  ond  ychydig  mo  honi,  i  beii  i  ddwyster  ei  argoeddiadau  o'r  gwir- 
ionedd  effeithio  yn  uniongyrchol  ar  ei  ddull  o  lefaru. 

Yn  ei  ddarlith  ddiweddaf,  pa  fodd  bynnag, — y  ddarlith  ar  Pwy 
oedd  awdwr  yr  Epistol, —  jr  oedd  y  darlithydd  llawn  c^-fuwch  â 
syniadau  ei  wrandawyr  am  dauo  ;  ac  y  mae  hynny  yn  ddwej'd  go  fawr. 
Buasai  houno,  j-mhob  ystyr,  yn  llwyddiant  perffaith,  oni  bai  ddj-fod  rhyw 
dynnwr  Ihmiau  yno,  a  dyrysu'r  drefn.  Aeth  hwnuw  a'r  amser,  fel, 
erbyn  i'r  ddarlith  ddechreu,  yr  oedd  y  dynion  yn  dechreu  chwahi,  a  llawer 
o  honynt  yn  gorfod  hwylio  adref,  am  ei  bod  hi'r  diwrnod  olaf  o'r  Ysgol 
Haf.  Dyma'r  peth  goreu  a  glywais  i  yn  unlle  ar  gwestiwn  yr  awdwr- 
iaeth.  Nid  oedd  j  Dr.  Edwards  yn  rhoi  barn  bendant  ar  y  pwnc.  Y 
mae  y  profìon  oddi  allan  yn  gogwyddo  yu  gryf  at  Barnabas,  ond  y 
profion  oddi  mewn  at  Apolos.  At  Apolos  y  mae  gogwydd  y  darlithydd 
ei  hun  fwyfwy  o  hyd ;  ond  y  cwbl  y  gellid  bod  yn  bur  sicr  o  hono  yw, 
mai  nid  Paul  a  ysgrifeunodd  y  llythyr. 

Ond  beth,  meddai  llawer  Cymro,  beth  well  ydym  ni  o  benderfynu 
mai  nidPaul  yw  jr  awdwr,  pi  enwedig  os  na  allwn  ni  benderfynu  pwy? 
Yr  ateb  i  hynny  oedd  hyu,  ac  y  mae  yn  eithaf  digon  o  ateb,  nid  yn  unig 
ar  y  pwnc  yma,  oud  ar  lawer  pwnc  cyíîelyb  :  Y  mae  y  golygiad  nacäol, 
heb  ddim  pellach,  yn  werth  dyfod  iddo,  er  mwy-n  rhwyddiiau'r  ffordd  i 
egluro  geiriau  ac  atlirawiaethau  y  llyfr.  Llawer  camsyniad  sydd  wedi 
llechu  yng  nghysgod  y  gred  fod  y  llyfr  yn  waith  Paul.  Nid  oedd  dim 
amser  mewn  ddarlitli  i  fynd  ar  ol  y  mater;  ond  daetli  i'm  cof  wrth 
wrandaw,  rliag  blaeu,  rywbetli  o  waith  y  Princiiial  ei  liun  ar  y  mater. 
Clywais  ef  yn  dweyd  mewn  pregeth  dro  yn  ol,  mai  un  rheswm  cryf  dros 
feddwl  mai  rhywun  heb  law  Paul  oedd  yr  awdwr,  ydoedd  hwm,  Fod  y 
Ilythyr  yma  yn  defnyddio  termau  duwinyddol  mewn  ystyr  wahauol  i'r  un 
a  roddir  iddyut  gan  jv  Apostol  Paul.  Er  engraifft,  wrtli  "  sancteiddio  " 
yn  y  Uythyr  at  yr  Hebreaid,  y  golygir  glauhau  ar  dir  cyfraith,  cUrio, 
maddeu.  Neu,  cymerwch  esiampl  araíl,  o'r  Esboniad.  Am  a  wn  i  nad 
y  Priucipal  Edwards  sydd  yu  torri'r  ddadl  oreu  o  ncb,  yu  y  darn  dyrys 
hwnnw  o'r  chweched  bennod,  a  dyna  ei  eglurhad  ef :  Nad  yw  yr  awdwr 
yno  yn  cadarnhau  uac  yu  gwadu  yr  athi'awiaeth  o  barhad  mewn  gras. 
Nid   oedd  y  cwestiwn  hwnnw  ddim  wedi  codi  yn  ei  feddwl.     Yn  awr 


470  tR   YSGOL   HÂF  YU   5L1NSFIELD, 

beth  sydd  wedi  pari  i  bawb,  braidd,  feddwl  y  rhaid  fod  a  fynno  yr" 
adnodiu  yiia  ag  at'irawiaoth  nadoss  a  fynno'r  adnodau,  yn  uniougyrchol 
felly,  ddiiu  yn  y  byd  a  hi  ?  Dim  yn  ol  y  dyb  mai  Paul  yw  yr  awdwr. 
Gau  fod  Paul  yn  dysgu  parliad  mewu  gras  yn  yr  Epistol  at  y  Rhufeiu- 
iaid,  uaturiol  osdd  disgwyl  cael  yr  un  athrawiaeth,  dau  y  wyneb  os  uad 
ar  y  wyneb,  yn  yr  Epistol  hwn  hefyd,  os  Paul  oedd  yr  awdwr.  Felly  y 
mae  aml  i  bwnc  tebyg  i  bwuc  yr  awduriaeth,  a  allai  edrych  yn  rhywbeth 
cywrain,  a  dim  aralì,  yn  dyfod,  o'i  chwilio,  yn  un  ymarferol  iawn. 

Gan  y  Proffesor  Bruce  cawd  chwe  darlith  ar  "  Fonedd  Cristuogaeth," 
Christian  Origins.  Aeth  dros  rywfaint  o'r  uu  tir  â  Marcus  Dodds. 
Ymdrinai  â'r  cychwynion  cyntaî  y  tyfodd  Oristuogaeth  o  honynt, — 
hanes  lesu  Grist,  ei  honiadau  fel  Messiah,  ei  farw,  ei  adgyfodiad,  a 
syniad  y  disgyblion  boreuaf  am  dauo.  Atebai  wrth  - ddadleuon  Rhesymol- 
wyr  ac  ereiU  yn  erbyn  dilysrwydd  yr  hanes,  a  phríodoldeb  y  Ue  a  roddir 
i  berson  a  gwaitli  yr  Arglwydd  lesu  yn  syniadau  duwinyddol  Cred. 
Gwnai  hyn,  bob  gafael,  yn  finiog  ac  yu  fedrus.  Uu  o'i  hoff  ddulliau  o 
drin  y  gwrth-ddadleuon  oedd  dangos,  mai  sjnnud,  ac  nid  diddymu  yr 
anhawster  y  mae  yr  esboniad  a  ddyry  gwrthddadleuwr  ar  yr  hanes. 

Y  mae  rhai  o'r  ymosodwyr  yn  addef  fod  yr  lesu  ya  ddi-bechod,  ond 
yn  gwadu  ddarfod  ei  eni  Ef  o  forwyn.  Nid  yw  hyn,  meddai  y  Dr. 
Bruce,  ond  addef  y  wyrth  foesol,  er  mwyu  gallu  gwalu  y  wyrth  naturiol. 
Y  mae  y  wyrth  yn  aros,  ond  fod  ei  lle  a'i  nodwedd  hiwediuewid;  canys 
jia  un  ryfeddaf,  y  geni  o  forwyn,  ynte'r  cymeriad  perffaith  ddi-bechod 
ar  wahau  i'r  enedigaeth  honno  ?  Nid  yw  yi'  esboniad  newydd  ddim  yn 
esbonio'r  rhyfeddod  mwy  na  r  heu. 

Yr  mi  fath  am  esbjuiad  Keim  ar  adgyfodiad  yr  lesu, — un  o'r  amryw 
esboniadau  a  gynhygiwyd  o  bryd  i  bryd  i  osgoi  credu  mewn  adgyfodiad 
llythrennol, — nid  yw  hwnnw  yn  diddjTnu  yr  anhawster.  Y  mae  ei 
syniad  ef  mor  anodd  ei  gredu  â'r  spiiad  cyffi'edin.  Dyna  syniad  Keim, 
mai  yr  lesu  ei  Hun  a  barodd  yr  argraä'  ar  feddyliau  y  disgybHon  eu  bod 
yn  ei  weled  Ef,  ond  mai  nid  ymddaughosiad  Uythrennol  mewn  corff 
oedd  hynny.  Math  o  delegram  o'r  byd  ysbrydol  oedd  ymddanghosiad 
yr  lesu  iddynt,  tebyg  i'r  cymundeb  rliyfedd  yr  honna  ysbrydegwyr  ein 
dyddiau  ni  ei  sefydìu  rhwng  y  naill  ddyn  a'r  Uall ;  peth  llawn  mor  anodd 
ei  goelio  â'r  hanes  plaen,  ac  anos  hefyd,  o  gymaint  a'i  fod  yn  groes  i'r 
Efengylaii. 

Darn  da  iawn  oedd  y  darn  ar  y  modd  yr  enillid  dynion  i  gredu  yng 
Nghrist  yn  yr  oes  apostolaidd, — credu  yu  ei  fy wyd  a'i  gymeriad  i  ddeclireu, 
ac  wedyn  yn  ei  adgyfodiad  ac  jm  rhin  ei  augeu.  At  eu  gilydd,  nid  ar 
unwaith,  ond  yn  raddol  yr  addfedai  ffydd  dyuion  yuddo  fel  Gwaredwr. 
Fel  yna  y  rhaid  iddi  hi  fod  yn  aml  eto.  Rhaid  i  gynnwys  ffydd  dyn 
addfedu  trwy  gyd-dyfu  âi  adnabyddiaeth  o'r  person.  Y  mae  ffydd 
anaddfed,  egwan,  ac  anghyflawn,  yn  Uawn  tebycach  o  gadw  dyn,  na'r 
ffydd  sydd  yn  gynwj-sedig  mewn  credu'r  cwbl  rhag  blacn,  rhag  ofn 
marw  yn  annuwiol. 

Gwr  yn  dechreu  heneiddio  yw  y  Dr.  Bruce,  addfediawn  eiolygiadau, 
Uawn  teimlad  hefyd,  ond  fod  y  teimlad  yn  ei  bethau,  yn  fwy  na'i  dduU. 
Mae  yn  torri  geiriau  yn  dlws  ryfeddol ;  digon  o  acen  gynhefin  ei  wlad  i 
roi  min  ar  ei  barabUad,  a  dim  chwaueg.  Gyda  hyn,  y  mae  ei  ardduU  yn 
ystwyth,  UfeLriol,  ac  eto  yn  chwyrn  ;  ei  ddywediadau  yn  fyw  o  graffder 
trwyddynt,  a  rhyw  naws  ddigrif^  weithiau,  jw  Uechu  ym  môn  ei  lais. 
Yr  oedd  y  darUthiau  hyn  yn  fwy  dwysedig  nag  y  bydd  ei  bethau  ef  yn 


YR   TSGOL    HAF   YM     M.WSFLELD.  471 

gyfíredin.  Natur  son  ar  y  mwyaf  am  beth  cyn  ei  ddywedyd  fydd  ynddo 
ef  weithiau  ;  ond  uid  ocdd  dim  o  hynny  y  tro  hwn  ;  a"r  tro  hwn,  fel  bob 
amser,  disgjTinai  yu  bur  noeth  ar  ei  bwnc  wedi  dyfod  ato.  Cyfriíìd  ei 
ddarlithiau  ef,  yn  bur  sicr,  ymysg  y  rhai  goreu  o'r  darlithiau  oll. 

Nid  oedd  y  Dr.  Fairbairu  mor  glir  ac  oh-heinadwy  â  Dr.  Bruce. 
Ei  ghid  a  Iwythid  ya  drwm.  Amcanai  fj'ud  dros  lawer  o  dir,  ac  ym- 
hyfrydai,  fel  arfer,  mewu  gosodiadau  cyffredinol.  Osgöai  ddweyd  peth 
yn  3'r  un  geiriau  ddwywaith,  er  dweyd  pethi'run  perwyl  lawer  gwaith. 
Bwriwch  ei  fod  yu  rliannu  ei  bwnc,  ac  wedyn  yn  trin  yr  adraunau  bob 
yn  uu  ;  un  o  ddeg  y  bydd  iddo  euwi  pen  ya  jr  un  geiriau  yr  ail  waith  ag 
oedd  ganddo  yn  nodi  y  peu  y  tro  cyntaf.  Y  mae  hynny  ya  buríon  mewn 
ysgrif,  i  osgoi  beichio"r  darllennydd  â  gormod  o  ail-adrodd ;  oblegid 
mewn  ysgrif  gall  y  darllennydd  droi'n  ol  i  ediych  pa  le  mae'r  ymresym- 
iad  jTi  sefj'll ;  oud  mewn  araeth,  dylid  gwneyd  y  gwaith  hwTi  dros  y 
gwrandawr  trwy  ail-ddweyd  yn  fynych.  Tr  oedd  cryn  synwyr,  wedi'  r 
cwbl,  yng  ngeiriau  llanw  yr  hen  bregethwyr, — "  I  beth  ydech  chi'n 
de}'d  peth  fel  yna,  meddai  rhywnn  ?  " — ac  yn  y  blaen  ;  helpent  gof  y 
gwrandawr  i  ddal  gafael  ar  linyrnau  yr  ymresymiad.  I'r  un  diben  fe 
ddylid,  wrth  siarad,  nodi'r  symuc'iadau  yn  bur  groew,  Pa^^b  ei  ddull  ei 
hun  at  hynny ;  ond  rhaid  ei  wneyd.  Dull  Joseph  Thomas  fyddai 
goUwng  ei  lais  i  lawr  gyd  a  mymiyn  o  oslef,  yna,  wedi  sefyll  moment 
neu  ddwy,  ei  godi  yn  sydyn  ac  yn  iach, — "  Ond  i  mi  adael  hwnna, 
.  .  .  "  Ni  raid  wrth  hyn  wrth  ysgrifennu,  am  y  gall  y  darUennwr 
weld  ar  unwaith  pa  le  y  mae  r  paragraff  yn  terf}-nu.  Yn  awr  nid  oes 
gan  Fairbam  unrhyw  ghiwdd  terfyn  oud  y  geiriau  "  jlark  you,''  neu 
"  Mark  this.''  Y  mae  ei  lais  yn  galed  ac  undónog,  yn  grymuso  heb 
ystwytho,  ac  yn  twymno  heb  doddi ;  ond  fe  gaiff  y  Doctor  trwy'r  cwbl, 
at  ddiwedd  ei  sraetb,  weithiau,  ryw  bum  munud  o  wir  hyawdìedd.  Y 
pryd  hwnnw  bydd  tinc  o  hyfrydwch  buddugoliaeth  yn  ei  bwyslais 
miuiog,  swn  bratbii  gafael,  fel  pe  bai  wedi  torri  grym  yr  anhawsterau, 
swn  y  teimlad  hwnnw  fydd  dyn  yn  ei  gael  -nTth  gerdded  mynj-dd,  wedi 
cefnu  gwahaniad  y  dwr.  Y  mae  ei  frawddegau  miniog,  weithiau,  yn 
glynnu  yn  rhyfeddol  pi  y  cof.  Y  mae  y  glec  o  gyferbyniad  sydd 
ynddynt  yn  help  mawr  i  hynny.  Am  ei  ddoniau  athronyddol,  nid  oes 
eisieu  son.  A  oes  rhyw  wr  o  Brydeiniwr  wedi  llwyddo  cystal  ag  ef, 
neu  yn  agos  i  gystal,  mewn  cymhwyso  yi-  athroniaeth  oreu, — nid  at 
dduwinyddiaeth,  y  mae  llawer  wedi  gwneyd  hynny,  ond  at  hanes 
duwinyddiaeth,  Mewn  duwinyddiaeth  hanesyddol,  nid  oes  yn  Ehyd 
ychain  yu  sicr  mo'i  gydradd.  'Ehwng  popetb,  rhaid  rhoi  Faîrbairn  fel 
darlithydd, — ac  nid  yn  unig  am  mai  Fairbarn  ydyw,  ac  am  mai  efe  yw 
dyfeisydd  yr  Ysgol  Haf, — ond  fel  darhthydd,  yn  yr  un  rhenc  â  Dodds  a 
Bmce,  er  addef  ei  fod  yn  llai  o  feistr  ar  y  grefft  o  ddarlithio  na  hwv. 

"  Lle  Crist  mewn  Duwinyddiaeth  Ddiweddar,  '  oedd  ei  bwnc. 
Danghosai  fel  y  mae  duwinyddiaeth  }t  oes  yma  wedi  ei  thywys  yn  ol  at 
ddysgeidiaeth  Crist.  Duic  yn  Dad  ydyw  y  syniad  mwyaf  nodweddiadol 
o'i  ddysgeidiaeth  Ef.  Yn  ol  y  datguddiad  a  ddygocd  Èfe  i'r  byd,  dylsid 
egluro  llywodraeth  Duw  ar  y  byd  yng  ngoleuni  Ei  Dadolaeth.  Yn  lle 
hynny,  edrychwýd  arno  gan  Dadau  Eglwys  y  Gorllewin  braidd  i  gyd,  fel 
llywcdj-aethwr  yn.  uuig.  Yu  eu  mysg  hwy  cododd  syniad  newy'dd  am 
ddeddf,  a  dehonglwyd  y  gaii'  Groeg  am  ddeddf  yng  ngoleuni  y  gair 
Rhufeinig.  Dysgu  oedd  swydd  deddf  yn  ol  ystyr  y  gair  Groeg;  rhuÿmo 
yn  ol  ystyr  y  gair  Lladin.      Ar  ol  hynny,  pan  ddaethpwyd  i  fyfyrfio  ar 


472  YR   ySGOL  HAF   TM   MANSFIELD. 

athrawiaeth  yr  lawn,  trwy  fod  y  syniad  am  ddeddf  wecli  newid, 
newidiodd  y  syniad  am  foddloni  deddf. 

Disgyblaeth  fuasai  yn  boddloni  y  ddeddf,  fel  yr  oedd  Paul  yneideall 
hi;  a  dyna  oedd  yn  gydwedd  a  Duw  fel  Tad.  "Y  ddeddf  yw  ein 
hathraw  ni."  Oud  cosb  yn  uuig  a'i  boddlona  hi,  yn  yr  ystyr  Rufeinig  a 
rowd  iddi.  Adfer  trefn  a  chadw  anrhydedd  y  llywodraeth  yw  y  pwnc  i 
gyd  yn  ol  y  syniad  hwnnw.  Rhaid  myud  yn  ol,  gan  hynuy,  am  syniad 
priodol  ar  yr  lawn,  at  y  meddwl  am  Dduw  f el  Tad.  Yng  ngoleuni  hwnuw, 
gweUa'r  pleutyn  ydyw  amcau  eithaf  y  drefn.  Ond  er  mwyn  hyuny,  nid 
digon  oedd  rhoi  y  plentyu  ei  huuan  dan  ddisgyblaeth.  Wrth  faddeu  i 
ddyn  a'i  wella,  y  mae  y  Tad  hefyd  yn  dioddef.  Nid  aberth  estrouol  oddi 
allan  sy'n  boddloni'r  Tad,  ond  aberth  ag  y  mae  Efe  ei  Hun  yn  gyfrannog 
ynddo.  Dyna'r  paham  y  sonia  y  Testament  Newydd  am  aberth  lesu 
Grist  fel  aberth  o  eiddo'r  Tad, — "Yr  hwn  nid  arbedodd  ei  brîod  Fab." 
"  Duw  a  ddanfonodd  ei  Fab,"  ac  yn  y  blaen.  Golyga  hyn,  wrth  reswm, 
mai  nid  y  marw  ar  y  groes,  fel  digwyddiad  ynddo  ei  huuau,  yn  unig  yw 
haufod  yr  lawn ;  ond  fod  yr  lawn,  fel  y  dysgai  y  diweddar  Ddoctor 
Edwards,  yu  aros  yn  y  person  ;  a  chwanneg  nahynuy,  fod  yr  aberth  yn 
íîaith  dragwyddol  yng  nghariad  Duw,  ac  felly  yn  natur  Duw,  er  fod  y 
datguddiad  o  lioui  mewu  hanes  ym  mywyd  ac  angeu  y  Duw-ddyn.  Y 
mae  Duw  yn  dioddef  wrth  fod  yn  iachawdwr  dyn,  am  nad  all  Duw  ddim 
edrych  ar  y  pechadw  fel  pe  buasai  pechod  heb  fod.  Dyna  ddrychfeddwl 
y  Dr.  Fairbairu  am  yr  lawn  ;  a  hwn  ynghyd  a  daubeth  arall, — pregeth  o 
eiddo  Mr.  William  James,  Aberdâr,  ac  araeth  y  Priucipal  Edwards  yug 
Nghynadledd  Saesneg  Lerpwl, — sydd  wedi  rhoi  mwyaf  o  orffwysdrai  fy 
meddwl  i  ar  hyn  o  bwnc.  Eithr  ymddeugys  i  mi  fod  un  man  gwan  yn 
athrawiaeth  Fairbairn.  Os  deallais  i  yn  iawn,  dywedai  mai  y  sicrwydd 
y  byddai  i'r  Dwyfol  ddioddefaiut  ateb  y  diben,  y  w  yr  unig  foddlonrwydd 
y  gall  Duw  ei  ddymuno  yn  nioddefiadau'i  gariad.  Os  fel  yna  y  golygai 
y  Doctor,  ouid  oes  yn  y  fan  yna  berygl  i  ni  lithro  i'r  golygiad,  mai  am 
fod  yr  lawn  yn  ffordd  i  wella  dyn  y  mae  yr  lawn  yn  ffordd  i  Dduw 
faddeu  ?  Oni  fyddai  sail  maddeuant,  fel  yna,  yn  y  rhagolwg  ar  welihad 
y  pechadur?  Onid  fel  arall  yn  union  y  dylem  ni  olygu,  —  maddeuant  yn 
sail  gwellliiad  ? 

Dyna  fras  grynhodeb  o  un  adran  fechan  yng  nghyfres  ddarlithiau  y 
Dr.  Fairbairn  ;  eithr  ni  raid  i  ni  ymdroi  rhagor  arnynt  yn  awr,  oblegid 
clywais  un  o'r  dyddiau  diweddaf,  fod  y  Uyfr  sydd  i  gynnwys  sylwedd  y 
chwe  darlith  eisoes  yn  y  wasg  :   ''Christ  in  Modern  Theology." 

Dyna  ben  ar  y  darlithiau.  Cafwyd  un  Saboth  yng  nghorff  y  dyddiau 
y  buom  yno.  Nos  Sadwrn  bu  Cyfarfod  Gweddi  dan  ly wyddiaeth  Arnold 
Thomas.  Pregethwyd  drannoetli  gau  R.  F.  Hortou  a  Tliomas  Charles 
Edwards  ;  a  gweinyddwyd  yr  ordinhad  o  Swper  yr  Arglwydd  ar  ddiwedd 
odfa'r  bore.  Declireuid  bob  dydd  trwy  ganu,  a  darllen,  a  gweddio.  Y 
gweinidogion  a  ddaethent  yno  i'r  Ysgol  oedd  yu  arwain  yn  y  gwasauaeth 
hwnnw.  Yn  eu  mysg  yr  oedd  mwy  nag  un  Ámericanwr,  uu  liynafgwr  o 
fynyddoedd  y  Pyrreuees,  ac  un  Cymro,  nid  amgen  Johu  WiUiams  o  Gaer. 

Mi  ddylwn  son  gair  am  y  Cynadíeddau.  Ar  ol  ciniaw  y  byddai  y 
rhai  hyn,  o  wyth  dan  ddeg ;  ac  er  hynny,  neuamhynny, — nis  gwn  i  pa 
'r  un, — yr  oedd  rhai  o  liouyut  yn  llewyrchus  iawn. 

Go  wan  oedd  y  gyntaf .  Ashley  o'r  America,  athraw  mewn  Political 
Economy,  yn  traethu  ar  beth  na  wyddai  ond  ail  i  ddimamdano, — dyled- 
swydd  pregethwyr  gyda  golwg  ar  bynciau  cymdeithasol ;  a'i  hen  gyfaiU 


Yll    YSUOL    HAF    YM   MANSFIELD.  473 

Horton,  yn  berwi  o  natur  dda,  yii  ei  at;;b  yii  finiog  ac  yn  ddoniol  dros 
ben.  Yr  un  modd  Reasou  o  Fansfield  House,  Llundain,  yn  traethu'n  o 
ddiniwed  ar  waith  ymysg  Tlodion  y  brifddinas.  Yr  oedd  un  peth  yn  y 
gynhadledd  lion,  yn  wir  werth  ei  roi  ar  gof  achadw, — araeth  Ralcigh,  y 
llywydd,  yn  crynhoi  ar  y  diwedd.  Araeth  fer  oedd  yr  araeth  ;  ond  nid 
yn  aml  y  dywedwyd  cymaint  o  wir  mewn  cyn  lleied  o  amser.  Cyfreith- 
iwr  o  Goleg  All  Soids  ydyw  Raleigh,  a  gwr  sydd  yn  araf  ddriiigo  i 
amlygrwydd  fel  gwladwr ;  a  phan  gofiom  fod  ei  Radicaliaeth  uwch  law 
ei  hameu,  y  mae  ei  sylwadau  ar  ddyledswydd  yr  eglwys  gyda  golwg  ar 
byuciau  cymdeithasol  y  dydd,  yn  rhai  iachus  a  gwerthfawr  iawn. 
"  Camsyniad,"  meddai,  "  yw  meddwlfod  y  symudiadau  yma  o  blaid  Uafur 
ac  yn  erbyu  golud,  i  gyd  yn  grefydd.  Y  mae  y  cynnwrf  ymhlaid  y  gweith- 
wyr  yn  burion  peth,  bid  siwr ;  yn  wir,  yn  beth  da  iawn  ;  ond  da  hunanol 
ydyw  llawer  o  hono  yr  un  pryd.  Pan  oedd  y  pendefigion  mewn 
awdurdod  yn  y  wladwriaeth,  deddfent  hwy,  yn  naturiol  ddigon,  er  eu 
budd  eu  hunain.  Pan  gafodd  y  dosbarth  canol,  wedyn,  y  Ilaw  uchaf, 
gwnaent  hwythau  yr  un  modd:  a  ffrwyth  eu  hymdrechion  hwy  ydyw 
masnach  rydd.  Yn  awr  dyma'r  pen  praffa  i'rffon  yn  Ilaw  y  werin,  a 
hwythau,  yr  un  fath  a'r  Ileill,  yn  defnyddio  eu  dylanwad  yn  eu  plaid  eu 
hunain.  Pwy  wel  fai  arnynt?  Ond  cofier  mai  nid  teimlad  efengylaidd 
i  gyd  yw  yr  hyn  sydd  yn  eu  gweithio  hwy  i'r  fan  yna." 

Eto  :  "  Gyda  golwg  ar  y  cri  y  dylai  pregethwyr  gymryd  rhan  mewn 
materion  g wladol,  digon  gwir ;  oud  cofier yn  wastad  f od llinell  derfyn  rh wng 
gwaith  y  gwladwr  a  gwaith  gweiuidogion  y  Gair.  Rhaid  i'r  gwladwr  drin 
pethau  ílrwyddynt,  fel  y  bo'r  byd  yn  fforddio  ;  cymrydpethau  fel  y  maent, 
ac  nid  fel  y  dylent  fod  ;  edrych  beth  all  o  gario,  a  pheth  wedi  ei  gario, 
y  gellid  ei  weithio  yn  hapus  gyda'r  cyffredin  o  ddyuion,  au  cymryd  o'u 
cyirau.  Oud  â'r  pígion  o  ddyuolryw,  â'r  goreuon,  â'r  '  ethol  eneidiau  '  y 
mae  a  fynno  y  gweinidog.  Rhaid  i'r  naill  foddloni  ar  safon  gymhedrol, 
tra  mai  gwaith  y  Ilall  yw  codi  dyniontrwy  ddal  y  safon  yn  ddi-ostwng." 

Eto  :  "  Gwir  a  ddy wedwyd,  y  dylai  pregethwyr  gef nogi  anniddigi  wydd 
ymysg  y  werin  ;  eithr  dylent  annog  pob  dosbarth  o  bobl,  gwreng  a 
bonedd  fel  eu  gilydd,  i  droi  mîn  eu  hanniddigrwydd  arnynt  eu  hunain." 

Dyna  rai  tameidiau  o'r  araeth. 

Cafwyd  cynhadledd  hefyd  arbregethu;  nid  cystal, — fely  sylwoddun 
o"r  ysgrifenwyr  ar  yr  Ysgol  Haf, — nid  cystal  ag  aml  i  gyfarfod  pregeth- 
wyr  mewn  Sasiwn. 

Bu  un  arall,  well  o  lawer,  ar  waith  bugeiliol.  Y  Parch.  R.  F. 
Horton  oedd  y  Ilywydd,  ac  ni  fu  gwell  Ilywydd  erioed  mewn  cadair. 
Ar  ol  agor  y  mater,  ceuid  pawb  braidd  i  dri  munud.  Dyna  ran  bwysig 
o  Avaith  Ilywydd  wedi  ei  gwmpasuar  unwaith, — rhwystroy  rhai  sydd  am 
siarad  gormod ;  ond  beth  am  y  rlian  arall,  codi  y  rhai  ua  fynnant  siarad 
dim  ?  Rhy w  f àn  dafliadau  fel  hyn  oedd  gan  y  llywydd  i  ddyfod  i  ben  a 
hynny.  Yr  oedd  o  wedi  digwydd  son  am  y  Wesleyaid,  nad  oedd  ganddynt 
hwy,  o'u  cyferbynnu  a'r  enwadau  ereill,  ddim  cymaint  o  waith  bugeiliol; 
a  dyna  res  o  Wesleyaid,  rhag  blaen,  yn  codi,  y  naill  ar  ol  y  Ilall,  i  ateb 
yr  awgrym,  nes  y  tybid  mai  hwy  wyddai  fwyaf  o  lawer  am  y  gwaith. 
"  Mi  welaf  bellach,"  ebai'r  llywydd,  "  y  ffordd  i  gael  pobol  ar  eu  traed. 
Y  mae  arna  i  eisieu  cael  gair  gan  rai  o'r  Amíricauaid  yma.  Dyma'r 
Wesleyaid  wedi  codi'n  IIu,  am  i  mi  eu  tynnu  nhw  yn  fy  mhen ;  ac  os  na 
chwyd  rhai  o'r  Americaniaid  yn  ddioedi,  mi  ddechreuaf  eu  difenwi 
hwythau." 


474  NODIADAU   LLENYDDOL. 

Dywedwyd  llawer  ar  ddyledswyddau  bugail,  a  hyuny  o  bob  cyfeiriad. 
Dywedai  Horton  ei  hun,  ei  fod  ef,  o  herwydd  aniledd  galwadau  i  wasan- 
aethu  eglwysi  ereill,  y  bugail  salaf  yn  Llundain  ;  a'i  fod  yn  cael  gan 
aelodau  ei  eglwys  wneyd  llawer  o'r  bugeilwaith  drosto, — megis  cadw 
cyfarfod  y  bobl  ifainc,  ymweled  ag  esgeuluswyr,  ac  yn  y  blaen.  Yr  unig 
gyfarfod  y  gofalai  efe  ei  hun  fod  yuddo  bob  tro  oedd  cyfarfod  y  plaut. 
Yr  oedd  gwahanol  farnau  wedyn  beth  oedd  yr  ymweliad  bugeiliol  i  fod. 
Cytunai  pawb  mai  nid  galw  noeth,  i  gael  dweyd  fod  dyn  wedi  galw. 
Mynnai  rhai  y  dylai  fod  darllen  a  gwedd'io,  a  thipyn  o  seiat  gyda  phob 
teulu  ;  ereill,  fod  hynny'n  rhy  ffurfiol,  ac  mai  gwell  ceisio  gwau  tipyn  o 
seiat  i  mewn  i'r  ymgom  gyffredin,  Dywedai  un, — athraw  ar  un  o 
golegau  y  Wesleyaid,  os  wyf  yn  iawn  gofio, — na  fyddai  ef ,  pan  yn  f ugail, 
ddim  yn  mynd  a'i  Feibl  i  edrych  amy  cleifiou,  ond  adrodd  rhanuau  o'r  Gair 
cyn  mynd  i  weddi,  rhag  gwneyd  y  peth  yn  ormod  o  ddefod.  Dywedai 
David  Hunter,  Glasgow,  ddarfod  iddo  ef  ddysgu  smocio  yn  unswydd  er 
mwyn  cael  mwy  o  hwyl  ar  ddal  pen  rheswm  â  becligyu  ieuainc  ei  eglwys  ; 
ac  iddo  rai  gweithiau  fod  yn  dipyn  o  help  i  rai  a  flinid  gan  amheuon, 
trwy  ymdroi  yn  hamddenol  i  ddadleu  gyda  liwynt  dan  un  o'r  gloch  y 
bore.  Ai  nid  yw  yn  bryd,  mewn  difrif,  i  enwadau  crefyddol  Cymru 
gymryd  pwnc  y  gwaith  bugeiliol  i  ystyriaeth,  a  chynnal  aml  i  gyn- 
hadledd  uwch  ei  ben  ?  Sicr  yw  fod  digon  o  dywyllwch  yn  ei  gý'lch 
ymysg  y  rhai  ddylai  wybod.  Y  mae  ein  pregethwyr  ni,  at  eu  gilydd, 
yn  well  pregethwyr  na'r  Saeson,  ond  yn  wannach  bugeiliaid. 

Ehaid  i  mi  adael  y  gynhadledd  oreu  i  gyd  heb  gymaint  a  brashm  o'i 
hanes,  honno  yr  oedd  Fairbairn  a  Bruce  a  Dodds  ynddi  yn  ateb  hohadau  a 
yrasid  iddynt  gan  eu  gwrandawyr.  Pe  dechreuwn  i  ar  honno,  fe  âi  hyn 
0  ysgrif  yn  llawer  rhy  hir,  Os  bydd  Ysgol  Haf  eto,  gobeithio  y  ceir 
amryw  o  gynadleddau  fel  hon,  er  gorfod  hepgor  rhai  darlithiau  er  eu 
mwyn. 

Mewn  cyfarfod  o  Gymry, — yn  cynnwys  amry w  o'r  tu  allan  i  wlad  eu 
tadau,  a  rhai  enwogion  adnabyddus  fel  Mr,  Eyuon  Davies  a  Mr.  Justin 
Evans, — pasiwyd  yn  unllais,  Fod  gofyn  i'r  Principal  Edwards,  heb  ym- 
guro  â  phwyllgor  na  pheth,  godi  Ysgol  Haf  yn  y  Bala,  neu  yn  rhywle 
arall  a  fernid  yn  gyfleus.     Addawodd  yntau  ystyried  y  pwnc. 

J.    PULESTON   JONES. 


NODIADAU  LLEISYDDOL. 

Life  of  Iloiueìl  Harris,  the  Weìsh  Reformer.  By  Hugu  J.  Hüghes,  Author 
of  "  Memoir  of  David  Howell,"  Newport,  Mon,  :  William  Jones, 
London  :  James  Nisbct  &  Co.  5s, 
Llawee,  o  ddiolch  i  Mr.  Hughes  am  ei  hifurus  gariad  yn  paratoi  y  gwaith 
hwn,  Y  mae  enw  Howell  Harris  mor  fawr  ac  mor  fendigaid  i  Gymru,  fel 
mai  gresyn  fyddai  i'w  fywyd  a'i  weithredoedd  ncrthol  fod  yn  anad- 
nabyddus  i  uurhyw  genhedlaeth  o'i  gydwladwyr ;  ac  yn  wir  byddai  yn 
fendith  bod  ei  hanes  yn  cael  ei  efrydu  gan  gylch  llawer  ehangach.  Fe 
gyhoeddwyd  dau  fywgraffiad  iddo  yn  Saesneg  o"r  blaen,— un  gan  Bulmer, 
a"r  llall  gan  Morgan  o  Syston.  Oud  mae  y  ddau  bellach  bron  yn  anad- 
nabyddus,  ac  yr  oeddj-nt  nior  anghyfiawn  fel  niai  prin  y  buasai  yn  werth 
eu  hail  gyhoeddi.  Fe  ddeallid  hel'yd  í'od  cyflawnc'e:-uiawr  o  ysgrifeniadau 
Harris  yn  Khref ecca,  a  tlieimlid  awydd  cryf  am  íod  rhy wun  yn  ymgymeryd 
â'u  cliwilio,  a  gosod  gcr  bron  cu  cynnwys.     Yr  ocdd  tameicüau  o  honynt 


NODIADAU   LLENYDDOL.  475 

wedi  eu  rhoddi  jm  Mithulidiudh  Cì/mrn,  ac  yr  oeddynt  yn"felusmoes 
mwy."  Oiul  yr  oedd  y  pa])urau  hyn  mcwn  Ihiw-y.sgi-ifen  mor  fàn,  ac  yr 
oedd  y  fath  hcLaethrwydd  o  honynt — sonia  Mr.  Hughes  am  danynt  yn 
Ihmw  tua  17,000  o  dudalennau, — fel  mai  anodd  oedd  cael  neb  i  wynebu  ar 
y  gwaith  o  fyned  trwyddynt.  Carasem  yn  fawr  i  Mr.  Hughes,  mewn 
ft'ordd  o  aiweiniad  neu  ragymadrodd  i'r  gwaith  yma,  roddi  hanes 
lled  gyfiawn  am  y  papurau  hyn,  a  da  fuasai  iddo  ddangos  i  ba 
raddau  y  mae  wedi  gwneyd  defnydd  o  honynt  yng  nghorff  y 
gwaith.  Mae  yn  amlwg,  fodd  bynnag,  ei  fod  wedi  eu  hastudio  i 
raddau  hehieth,  ac  fel  fi'rwytli  hynny  yr  ydym  wrth  ddarllen  y  llyfr 
yn  cael  cymdeithasu  bron  yn  ddidor  â  Howell  Harris  ei  hunan.  Yr 
oedd  yr  Arglwyddes  Huntington  yn  un  o'i  llythyrau  ato,yn  cyfeirio  at  yr 
anhawster  a  deimlai  Harris  i  ysgrifennu.  Ni  fu  haiach  un  amser  fwy  o 
gamgymeriad.  Mae  yu  amlwg  f od  ysgrif ennu  yn  beth  oedd  yn  dra  natur- 
iol  iddo,  onidê  ni  fuasai, — yn  ychwanegol  at  yr  aneirif  lythyrau  a  ysgrif- 
ennai,  a  llawer  o'r  rheiny  yn  feithion  a  da, — byth  yn  gaUu  ysgrifennu 
mor  hehaeth  yn  ei  gofnodion.  Ac  yr  oedd  yn  gallu  gwneyd  hyn  oll 
ynghanol  trafferthion  fuasent  yn  fwy  na  digon  i  lanw  holl  amser  cryn 
nifer  o  ddynion,  er  iddynt  fod  yn  rhai  egnîol  a  gweithgar.  Y  mae  Mr. 
Hughes  wedi  tynnu  ar  y  cyfoeth  mawr  o  fater  oedd  at  ei  wasanaeth  gyda 
barn  dda  a  chwaeth  bur,  ac  y  mae  ei  lyfr,  nid  yn  unig  yn  Uawer  gwell  na'r 
un  arall  a  ymddanghosodd  ar  y  testun,  ond  yn  deilwng  o'i  wrthrych  enwog, 
ac  yn  gyfoethog  o  addysg  a  bendith  i  bwy  bynnag  a'i  darllenno.  Diameu  y 
caiíî  dderbyniad  da  ym  marchnad  y  llyfrau  ymhob  man;  ondyng  Nghymru 
yn  neilhluoh  fe  ddylai  gael  derbyniad  hehieth  a  charedig  iawn.  Cawsom 
yr  hyfrydwch  dro  yn  ol  o  gael  ein  cymeryd  i  stesion  rheilfí'ordd  ym  Mon 
mewn  cerbyd  a  yrrid  gan  ddyn  ieuanc  oedd  yn  was  fi'arm  yn  y  lle  yr 
ocddem  wedi  bod  yn  aros,  yr  hwn  a  soniai  gyda  hyfrydwch  tra  mawr  am 
y  boddliad  ydoedd  yn  gael  wrth  ddarllen  y  cyfrolau  ar  Fethodistiaeth  Cymru. 
Nid  oedd  wedi  cael  cymaint  o  bleser  mewn  dim  a  ddarllenasai  yn  ei  holl 
fywyd,  a  siaradai  am  y  pethau  a  brofent  o  gymaint  dyddordcb  iddo  mewn 
dull  oedd  yn  dangos  ei  fod  yn  deall  yn  dda  ac  yn  gwerthf awrogi  yn  briodol 
yr  hyn  a  ddarllennai.  Ni  allem,tra  yn  calonnog  gydlawenhauag  ef  yn  ei 
fwynhad  Ilawn  a  phur,  lai  na  gofìdio  na  fai  llawer  ychwaneg  o'n  cydwlad- 
wyr  yn  gwybod  am  y  mwngloddiau  cyfoethog  sydd  o  fewn  eu  cyrraedd,  o 
ba  rai  y  gallent  ennill  cymaint,  nid  yn  unig  mewn  addysg  a  doethineb,  ond 
hefyd  mewn  pleser  a  mwynhad.  Ac  y  mae  y  Ilyfr  hwn  yn  ychwanegiad  tra 
gwerthfawr  at  ein  cyf oeth  yn  yr  ystyr  yma.  Nid  oes  neb  ag  y  mae  ein 
cenedl  dan  fwy  o  rwymau  i'w  anrhydeddu  na  Howell  Harris,  ac  nid  oes 
eisieu  i  ni  oll  ond  gwybod  mwy  yn  ei  gylch  na  fyddem  yn  ei  edmygu  ac  yn 
ei  garu,  ac  na  ddiolchem  â'n  holl  enaid  am  i'r  fath  brofi'wyd  mawr  gyfodi 
yn  ein  plith,  a  chael  y  fraint  o'n  defi'ro  fel  cenedl  i  fywyd  newydd.  Mae  y 
gyfrol  hardd  hon,  sydd  dros  4C0  o  dudalennau  ac  wedi  ei  hargrafiu  yn 
dra  phrydferth,  mor  lawn  o  fater  dyddorol  fel  y  mae  yn  anodd  cyfeirio  at 
rannau  neillduol  o  honi.     Dyma  a  ddywcdai  Whitfield  am  dano  : — 

Wedi  i  mi  ddisgyn,  fe'm  llounid  yn  fawr  wrth  weled  fy  auwyl  frawd  Howell 
HarrÌE,  yr  hwn  er  nad  adwacnwn  o  ran  ti  bcrsou,  yr  ydwyf  yn  hir  wedi  bod  yu 
garu  yu  ymysgarocdd  lesu  Grist,  ac  yn  teimlo  fy  enaid  yn  cael  ei  dynnu  allan 
mewn  gweddíau  ar  ei  ran.  Y  mae  efe  wedi  bod  yn  ganwyll  yn  llosgi  ac  yn  goleuo 
yn  y  parthau  hynny, — yn  wrthglawdd  yn  erbyn  anghrefydd  ac  anfoesoldeb,  ac 
yn  Uedaenydd  diflino  ar  Efeugyl  bur  lesu  Grist.  Tua  thaír  neu  bedair  blynedd 
yn  ol  tueddodd  Duw  ef  i  fyned  oddiamgylch  gan  wututhur  daioui.  Y  niae  yn 
awr  tua  jjhump  ar  hugain  mlwydd  oed.  Y  mae  wedi  ceisio  ddwywaith,  ac  efe 
yrahob  fiordd  yn  gymwys,  am  Urddau  Sanctaidd ;  oud  gwrthodwyd  ef  dan  yr 
esgusiou  gau  ei  fod  dau  oed,  er  ei  fod  y  pryd  hyuny  yu  ddwy  ílwydd  ar  hugaiu 
a  chwe  mis.  Tua  mis  yn  oí  fe  geisiodd  drachefn,  ond  fe'i  trowyd  o'r  neilldu. 
Ar  hynuy  penderfynodd,  ac  y  mae  yu  penderfyuu  mynd  ymhien  gyda'i  waith ;  a 
6êl  ddifiiuo  a  ddanghosodd  yug  ngwaith  ei  Feistr.  Am  dair  blynedd,  ftl  y  dy- 
wedodd  wrthyf  â'i  euau  ei  huu,  y  mae  wedi  pregethu  ddwywaith  bob  dydd  am 


47G  NODIADAU    LLENYDDOL. 

dair  ueu  bedair  awr  yn  olynol ;  nid  mewn  awdurdod  fel  gweiuidog,  ond  fel  un 
aughyhoedd  yu  cynghori  ei  frodyr  Cristionogol.  Y  mae  wedi  bod,  yr  wyf  yn 
meddwl,  mewu  saith  o  siroedd,  ac  y  mae  wedi  ymgymeryd  à  myud  i  wylmab- 
santau,  i  droi  pobl  oddiwrth  y  fath  oferedd  celwydd.  Y  maeUawer  o  dafarnwyr, 
fûdleriaid,  telyuwyr,  fel  Demetrius,  yn  gwai'ddi  allau  yu  ei  erbyu  am  ei  fod  yn 
audwyo  eu  bywoliaeth.  Y  mae  wedi  cael  ei  wueyd  yn  destuu  Uawer  o  bregethau, 
ac  wedi  ei  fygwth  â  chyfraith ;  y  mae  cwnstabliaid  wedi  eu  haufou  i  w  ddal. 
Oud  y  mae  Duw  wedi  ei  feudithio  â  dewrder  auhyblyg  ;  y  mae  nerth  ar  uuwaith 
wedi  ei  roddi  iddo  oddi  uchod,  a  pharhâ  i  fyud  ymlaeu  o  orchfygu  i  orchfygu. 
Y  mae,  o'r  ysbryd  ehaugaf,  yn  caru  pawb  sydd  yu  caru  eiu  Harglwydd  lesu 
Grist,  ac  am  hynuy  fe'i  gelwir  gau  beuboethiaid  yn  Ddisseuter.  Fe'i  coudemuir 
gan  bawb  sydd  yu  caru  melus  chwaut  yn  f wy  uag  yu  caru  Duw  ;  oud  y  mae  Duw 
wedi  bendithio  yu  fawr  ei  ymdrechiou  duwiol.  Mae  llawer  yu  ei  alw  ac  yn  ei 
gydnabod  fel  eu  tad  ysbrydol,  ac  yr  wyf  yu  credu  y  rhoddeut  eu  heiuioes  drosto. 
Pregetha  yn  gyffrediu  mewn  cae,  oddiar  wal  ueu  fwrdd,  neu  rywbeth  arall,  ond 
brydiau  ereiU  mewn  ty.  Y  u  ae  wedi  sefydlu  yn  agos  i  ddeg  ar  hugain  o  gym- 
deithasau  yu  Neheudir  Cymru,  ac  o  hyd  y  mae  m.ies  ei  lafur  yn  ehaugu  o  ddydd 
i  ddydd.     Y  mae  yu  llawu  o  íîydd,  ac  o'r  Ysbryd  Glau. 

Pan  welais  ef  gyntaf  fe  glymwyd  fy  ughalon  yu  dj'n  wrtho.  Yr  oedd  arnaf 
eisieu  cael  peth  o'i  dâu,  a  rhoddi  iddo  ddeheulaw  cymdeithas  â  fy  holl  galon. 
Wedi  i  mi  ei  gyfarch,  a  rhoddi  cyugor  cynues  i  nifer  mawr  o  bobl  oedd  wedi  ein 
dilyu  i'r  gwesty,  treuliasom  y  gweddiU  o'r  noswaith  mewn  melus  gydymgynghori, 
a  dweyd  y  naill  wrth  y  Uall  beth  a  wnelsai  Duw  i'w  heneidiau.  Yr  oedd  fy 
nghalou  o  hyd  yu  cael  ei  thynnu  allan  ato  yn  fwy  fwy.  Ymddanghosai  fod  cyd- 
ymdeiml;.d  dwyfol  a  chryf  rhyugom,  a  pheiiderfyuais  ei  gyuorthwyo  â'm  holl 
nerth.  Mewn  caulyniad  cymerasom  gyfrif  o'r  gwahí'.uol  gymdeithasau,  a 
chytunasom  ar  y  cyfryw  fesurau  ag  a  ymddaughosent  fwyaf  tebyg  i  hyrwyddo 
achos  cyíîredin  ein  Üarglwydd.  Bendigedlg  fyddo  Duw,  mae  yn  ymddaugos  fod 
ysbryd  ardderchog  wedi  mynd  allan  i  Gymru  ;  ac  yr  wyf  yu  credu  yr  ymddengys 
cyn  hir,  ychwaneg  o'i  ffrwyth.  Yr  hyn  a'm  tuedda  yu  gryf  i  feddwl  felly  yw, 
fod  canolfur  dallbleidiaeth  a  sél  plaid  yn  cael  ei  dorri  i  lawr,  a  bod  gweinidogion 
ac  athrawon  gwahauol  gyfundebau  yn  ymuno  o  uu  galou  ac  un  meddwl  i  gario 
ymlaen  deyrnas  lesu  Grist.  Gwnaed  Duw  yr  holl  fyd  Ciistionogol  o  gyffelyb 
feddwl !  Oblegid  nes  y  gwneir  hyn,  yr  wyf  yn  ofui  y  rhaid  i  ni  auobeithio  am 
unrhy  w  ddiwygiad  mawr  yn  eglwys  Dduw,  Wedi  Uawer  o  ymddiddan  cysurus  a 
chalouogol  y  uaillgyda'r  ílall,  aethom  ar  ein  gliniau  a  gweddiasom,  a  rhyngodd 
bodd  i  Dduw  roddi  i  rai  lawer  o  ehangdcr  calon  yu  y  ddyledswydd  honno. 
Wedi  hynny,  cymerasom  ychydig  swper,  ac  yna  wedi  cauu  emyu  aethom  i'u 
gwely,  gan  foli  a  beuditliio  ÌJuw  am  iddo  ein  dwyn  wyueb  yu  wyueb.  Nid 
amheuwn  na  cheníigenuai  y  diafol  wrth  eiu  dedwyddwch.  Ond  yr  wyf  yn 
gobeitliio,  trwy  gymorth  Duw,  y  gwnawu  i'w  deyruas  ysgwyd.  Mae  Duw  yn 
caru  gwueyd  pethau  mawriou  trwy  offeryunau  gweiniaid,  fel  y  byddo  y  gallu  o 
Dduw,  ac  nid  o  ddynion. 

Yr  oedd  Harris  yr  uu  modd  yn  llawn  o  serchogrwydd  i)ur,  a  diameu 
bod  hynny,  i  fesur  mawr,  yn  enwedig  pan  dan  y  fath  "  eneiniad  oddiwrth 
y  Sanctaidd  hwnnw,"  yn  cyfrif  am  fagnetiaeth  ei  ddylanwad  ar  bawb  a 
ddelent  o  fewn  ei  gyiraedd.  "  0  fehistcr  y  meddwl,"  meddai  mewn 
llythyr  at  Daniel  Rowland  yn  1743,  "o  dreuliotragwyddoldebgyda  chwi." 
Cododd  camddcalltwriacth  rhyngddynt  ar  ol  hynny,  — a  achlysurid  ar  y 
naill  law  gan  ymoUyngiad  teimlad  angherddol,  ac  ar  j  llaw  arall,  feallai, 
gan  ormod  culni  niewn  uniongrededd,  —  yr  hwn  a  barodd  fawr  flinder ; 
ond  hyf ryd  y w  gweled  i'r  brodyr  enwog  gael  y  fPordd  i  fynweisau  eu  gilydd 
drachcfn  yma,  cyn  myned  i'r  pur  fwynhad  o  "  dreulio  tragwyddoldeb  " 
gyda'u  gilydd.  Yr  oedd  yr  anwyldeb  a  ûynnai  rhwng  Harris  a'r  ddau 
Wesley,  yngliyda  llawer  ereill  yn  Lloegr,  yr  un  modd  yn  hrydferth  iawn. 
Fe'i  profid  i  gryn  fesur  gan  anghydwelediad  ar  rai  o  athrawiaethau  yr 
Efengyl,  ac  yr  oedd  gor-sêl  dyiiion  llai  a  gwaelach,  ymhlith  eu canlynwyr, 
yii  tuuddu  at  wneyd  y  brofedigacth  yn  fwy ;  ond  mae  yn  hyfryd  gweled 
fel  yr  oedd  ''  rhwymyn  perffeithrwydd,"  er  y  gwahaniaethau,  yn  eu  cadw 
yn  hanfodol  iin  ;  a  diameu  cu  bod  yn  cywilyddio  erbyn  hyn  nafuasent  yn 
deall  fod  Efengyl  Crist  yn  cynnwys  yr  oll  o'r  pcthau  a  faTfi'heid  gan  y 


NODIADAU   LLEyYDDOL.  477 

iiaill  oclir  a'r  Uall  ac  fod  eu  gw ahaniaetliau  yn  llai  nag  y  meddylient. 
Yr  oedd  changder  a  chatholigi'wydd  Harris  yn  rhyfeddol.  Ysgrifennai 
at  Charles  Wcsley  yji  1745  fel  yma  : — 

0  y  fath  dtlyfDderoedd  o  auwircdd  sydd  yn  Uechu  o  fewu  fy  nghalou._  Oud 
beudigedig  fyddo  Duw  fy  mod  yr  hyu  ydwyf.  Yr  wyf  yn  cael  ei  fod  wedi  ei  roddi 
i  mi  i  lawenhau  yu  llwyddi-mt  pawb  ereiU  yu  gymaint,  os  uad  mwy  uag  yu  yr 
eiddof  fy  huu  ;  hefyd  i  hiraetlui  yu  y  modd  mwyàf  pryderus  am  i'r  rhai  sydd  yu 
curu  eiu  Harglwydd  gael  eu  dwyu  i  garu  eu  gilydd.  Yr  wyf  yu  credu  fod  gwaith 
uiawr  a  gogoueddus  wedi  ei  ddechreu  ar  y  ddaear.  Mae  yr  Arglwydd  yu  wir 
wedi  myued  alhiu.  Er,  i  ryw  ddocth  ddibenion,  fod  ychydig  o  wahauiaeth  eto 
yu  aros  yu  eiu  hymadroddiou,  ac  efallai  yu  eiu  syuiadau  am  bethau,  yr  wyf  yu 
credu  maiewyllys  yr  Arglwydd  ydyw  eiu  bod  yu  cydddwyu  â'n  gilydd  mewn  mawr 
dyuherwch ;  fe  ddwg  hyuuy  ogouiaut  i'w  euw  Èf ,  ie  pau  fyddwu  ni  yu  y  llwch. 
CoL  iii.  1,  2;  1  Petri.  22  Yr  wyf  yn  credu  fod  geunym  oU  achos  i  ymostwng 
ger  brou  Duw,  ac  i  ffieiddio  eiu  huuaiu  ua  fuom  yu  fwy  tyuer  o'u  gilydd,  ac  yu 
fwy  gofahis  i  ochel  tramgwyddiadau  o  fiaeu  y  byd.  Sut  byuuag,  yr  wyf  yu  credu 
y  bydd  i"r  Arglwydd  ok-hi  ymaith  ein  camweddau,  a'u  dwyu  yughyd  mewu 
amser.  Am  y  preseunol,  gödewch  i  ui  gyd-ddwyu  mewu  mawr  gariad,  a  chyf- 
nerthu  a  chrylhau  dwylaw  eiu  gilydd  gymaint  ag  y  bo  niodd.  Fe  fyn  pob  uu  ei 
ffordd  ueillduol  ei  huuau  o  feddwl,  ac  o  amlrgu  ei  feddwl ;  oud  dyhii  pawb  sydd 
yn  Uwyr  Iyuu  ^srth  y  Feu  a"r  ríyuuon— Crist,  a  Hwuuw  wedi  ei  groeshoelio— 
roddi  a  chymeryd  rhyddid  brawdol ;  peidio  tramgwyddo,  ua  rhoddi  y  dehongliad 
gwaethaf  ar  erèiU  ;  òud  ymdrechu  deall  yu  llawu  beth  a  feddyUaut.  Yr  wyf  yu 
caru  ac  yu  anrhydeddu  y  rhai  hynny,  o  ba  euwad  byunag  y  gaUout  fod,  sydd  yu 
ymostwng  wrth  draed  y  Gwaredwr,  ac  wedi  adnabod  trwy  ei  ysbryd  Ef  riuwedd 
ei  waed,  er  y  gallai  fod  Uawer  o  bcthau  yu  ddiffygiol  ynddyut.  Pau  welaf  fod 
yr  Arglwydd  wedi  datguddio  ei  Fab  ynddyut,  a  rhoddi  iddynt  wir  a  bywiol  fîydd 
ynddo  Ef,  yr  wyf  yn  disgwyl,  gan  fod  yn  sicr  yr  ychwanegir  popeth  arall. 

Dyma  clrem  ar  ei  lafur  yn  1748,  mcwn  llythyr  at  Mr.  Baddiugton:  — 

A  ydycli  yu  synnu  at  fy  uistawrwydd  ?  Pe  cymerech  ond  tro  gyda  mi  am 
ddau  ueu  dri  mis,"'a  gweled  fy  Uafur  a'm  treialon,  ac  yu  euwedig  pe  gallech  ond 
cymeryd  tro  trwy  fy  ughalon,  fe  fyddai  eich  syndod  yn  Ilai.  Sut  byuuag,  mi 
ddwedaf  i  chwi.  Y'  mae  yu  awr  tua  uaw  wythuos  er  pan  ddechreuais  fyued  trwy 
Dde  a  Gcgledd  Cymru,  a'r  wythnos  hou  daethum  adref  o'm  taith  olaf  o  amgylch 
Gogledd  Cymru.  Mi  ymwelais  yu  yr  amser  yma  à  thair  ar  ddeg  o  siroedd,  a 
theithiais  tua  chaut  a  hanuer  o  fiUdiroedd  bob  wythuos,  a  lleferais  ddwywaith 
bob  dydd,  ac  weithiau  deirgwaith  a  phedair  gwaith.  Ac  yu  y  daith  olaf  yma  ni 
ddiosgais  fy  uiUad  am  saith  noswaith,  a  theithiais  o  uu  boreu  i'r  pryd- 
nawn  dilynol  htb  orftwys  am  dros  gau  miUdir,  gan  bregethu  gauol  uos,  ueu  yu 
bur  fore,  ar  y  myuyddoedd,  gau  orfod  cyfarfod  y  pryd  hynuy  i  ochel  erledigaeth. 
Gorfuiundyu  yr  wythuos  cru  i  mi  fyud  yuo  dalu  £20,  gerllaw  Gwrecsam  i 
Syr  W.  W.  Ẅyune ;  amryw  o'r  gwrandawyr  bum  swllt,  ac  uu  ddeg  swllt,  yr 
hwnoeddwcdi  gorfod  talu  o'r  blaen;  yr  òedd  y  tro  yma  y  trydydd  i'r  bobl 
dlodion  gael  eu  triu  felly  yu  y  gymydogaeth  hon  am  ymgyuuuU  yughyd.  Y'  tro 
olaf  nid  oedd  oud  uu  o'r  brodyr  wedi  myud  i  weddio  gyda  rhai  cymdogiou  yn  y 
teulu;  cafodd  Syr  WiUiam  fuddugoliaeth  ar  y  bobl  dlodiou  a  dywedodd,  "Yr 
ydym  wedi  anfoa  am  gyfraith  yn  eu  herbyu,"  ond  ui  allai  gael  cyfraith. 
Arglwydd,  ateb  yu  dy  achos  dy  Iiun,  ac  ymddangos  yn  dy  achos  dy  Hun.  Mi 
gefais  mewn  Ue  arall,  yu  agos  i  dref  y  Bala,  Ue  dro  o'r  blaen  y  buwyd  agos  a  fy 
Uadd,  ddyruod  ar  fy  mheu  oedd  brou  yu  ddigou  i  holhi  fy  mhenglog  yu  ddau  ; 
oud  ui  chefais  niwed.  Ni  welais  erioed  y  f.ith  gyuuUiadau  yu  dyfod  i  wraudo, 
ua  mwy  o  ogouiaut  ymhhth  y  bobl ;  y  mue  Uawer  o  galounau  a  drysau  yu 
ddiweddar  wedi  cael  cu  hagor.  Gwyddom  am  amryw  sydd  wedi  cael  cu  deffi-o 
yu  ddiweddar,  ac  y  mae  yr  Arglwydd  yn  ymddaugos  fel  yn  troi  ei  wyueb  at  y 
cyfoethogiou  ;  y  mae  amryw  o  honyut  yu  ystod  y  daitli  hou  wedi  bod  yu  fy 
ugwraudo  i  ac  amrvw  yn  ychwaneg  yn  siarad  yn  garedig  am  ddyíoi  i  wraudo 
Mr.  Whitfield  pau  ydêl. 

Ac  yn  1849  dywedai : — 

Ac  yma  rhaid  i  mi  godi  fy  Ebeuezer.  Yr  ydwyf  pau  yn  ysgrifennu  hyn  yn  y 
flwyddyn  1749,  yn  bymtheug"  mlwydd  ar  hugain  oed,  uu  ar  hugaiu  o  ba  rai  y 
dieuliais  mewu  oferedd    a'r  pe.iair  blyuedd  ar  ddeg  olai  íe'm  galwyd  gau   yr 


478  NODIADAU   LL'  NYDDOL. 

Arglwydd,  a  dilynais  Oen  Duw.  Fe  roddodd  yr  Arglwydd  daiouus  i  mi,  fel  y 
dywedais  eisoes,  heb  ragfyfyrdod  y  goleuni  angenrheidiol,  gallu  i  lefaru,  a  nerth 
corfforol  ar  y  funud,  pryd  bynnag  y  byddwn  i  biegethu.  Fe'm  galluogodd  am 
saith  mlynedd  i  wneyd  hyn,  gan  mwyaf  allan,  ar  bob  tywydd,  bob  dydd,  gydag 
ychydig  iawn  o  eithriadau,  yn  gyíîredin  dair  neu  bedair  gwaith,  ac  ja  fynych 
bum  waith  ;  i  farchogaeth  o  wyth  i  ugain  o  íìlldiroedd  Cynireig  (20  o  ba  rai  sydd 
gyfartal  i  30  o  fiUdiroedd  Seisnìg)  a  throsodd,  dros  fryniau  a  lleoedd  peryglus, 
trwy  lifogydd,  rhew,  ac  eira ;  ao  Efe  a'm  cadwodd  fel  na  dderbyniais  uurhyw 
niwedpwysig,  er  i  mi  yn  fynych  syrfchio  oddiar  fy  nghcfEyl. 

ISÍid  rbyfedd  fod  diwedd  y  fath  un  yn  ddwfn  dangnefedd  a'i  gladded- 
igaoth  yn  rhywbeth  ardderchog.  Parhài  i  ysgrifenim  ei  deimladau  tra  y 
gallodd,  ac  yr  oeddynt  yu  dra  nefolaidd. 

Yr  oedd  Mr.  Harris  yn  awr  wedi  ci  gaethiwo  gau  ei  anhwyldeb  i'  w  wely,  ac 
yn  an:dluog  i  ysgrifennu  ;  ond  eto  parhài  i  roddi  ei  dystiolaeth.  "  Bendigedig 
fyddo  Duw,"  meddai,  "  mae  fy  ngwaith  ar  ben,  ac  mi  wn  fy  mod  yn  myned  at  fy 
anwyl  Dduw  a  Thad,  oblegid  Efe  bia  fy  nghalon,  íe,  fy  holl  galou.  Er  y  can- 
iateir  i'r  gelyn  boenydio  fy  nghorfî,  bendigedig  fyddo  yr  Arglwydd,  ni  oddetir 
iddo  ddyfod  yn  agos  at  fy  ysbryd."  Yn  fynych  iawn  adroddai  gyda  llawenydd  y 
geiriau,  "  Gogoniaufc  i  Dduw,  mae  angeu  heb  ei  golyu."  A  fchrachefn  torrai 
allau,  fel  yn  Ilawn  o  ffydd  a  sicrwydd,  "  Y  mae  yn  fwy  amlwg  i  mi  mai  Duw  yw 
fy  uhragwyddol  Dad,  ac  y  câf  fyned  ato  yu  fuau."  Drachefu  a  thrachefu  dat- 
gauai  mor  ryfeddol  o  anwyl  a  gwerthfawr  oedd  y  Gwaredwr  gauddo,  a  dywedai, 
"  Dyma  ddilyn  yr  lesu  ;  yr  ydym  wedi  dyfod  i  fynj'dd  Seiou.  Mi  welais  fawr 
ogoniant  o'r  blaeu  yn  y  Duw-Ddyu  lesu,  oud  dim  wrth  yr  hyu  wyf  yu  weled  yn 
awr  ynddo."  Dro  arall,  pan  ddcffrùdd  o  hùu,  fcrwy  boeu  arteithiol  ei  gorff,  a'i 
ysbryd  yn  llamu  o'i  fewn  fel  carcharor  yu  dyfod  o  ryddid,  gau  feddwl  mai  dyma 
y  ddyruod  olaf,  gwaeddai,  "  0  lesu,  dyma  fi  yn  dyfod  dymafi  yn  dyfod  atat  Ti." 
.  .  .  Llawer  o  ddywediadau  duwiol  ereill  a  ddaethaut  oddiwrtho  ychydig  cyu  iddo 
ymadael,  ua  chymerwyd  i  lawr,  trwy  ba  rai  y  tystiai  i'w  fawr  gariad  dros  eueidiau 
gwcrfchfawr,  a'r  gofal  a  deimlai  yn  eu  cylch. 

Pan  ledaenwyd  y  gair  fel  tâu  trwy  yr  holl  wlad  fod  Mr.  Harris  wedi  marw, 
ymddanghosai  fod  y  wlad  yn  galaru  û  galar  mawr.  Teimlai  pawb  fod  gwr  mawr 
wedi  syrthio,  ac  yr  oedd  y  wlad  o  gylch  eang  yn  gyrru  allau  ei  thrigolion,  y 
rhai  oeddeufc  awyddus  am  fod  yn  brescuuol  yn  y  diwedd.  Mae  yr  Argiwyddes 
Hunfciugdon  yn  cofudi  ei  hargraffiadau  o'r  amgylchiad  yu  y  geiriau  caulyuol :  — 
"  j\r  y  diwrnod  y  claddwyd  Mr.  Harris  ni  gawsom  adegau  hyuod  o  Ddwyfol 
ddylanwad  ar  rai  dychweledig  ac  aunychwcledig  yr  uu  modd.  Diwruod  ua  ellid 
ei  aughofio  ydoedd,  ond  yr  wyf  yu  mcddwl  y  dylid  ei  gofio  gyda  rhyfeddod 
sanctaidd  a  diolchgarwch  gan  bawb  ocdd  yu  breseuuol.  Nid  oedd  dim  llai  nag 
ugain  mil  o  bobl  wedi  ymgynuull  ar  yr  achlysur  difrifol  hAvu  ;  yr  oedd  gennym 
lawer  o  efrydwyr  yn  y  Coleg,  a'r  holl  weiuidogiou  a'r  cynghorwyr  oedd  wedi 
ymgasglu  o  amrywiol  barfchau  i  dalu  eu  fceyrnged  olaf  o  barch  i  weddiUion  gwr 
mawr.  Yr  oedd  genuym  dair  o  esgyuloriau  wedi  eu  codi,  a  fchraddodwyd  uaw  o 
bregethau  i'r  tyrfäoedd  mawrion,  cannoedd  o  ba  rai  oedd  yn  wylo  yu  hidl.  Yr 
oedd  pymtheg  o  otfeiriaid  yu  breseuuol,  chwcch  o  ba  rai  a  udganasant  udgoru  yr 
Efengyl  gyda  nerfch  a  rhyddid  mawr.  Er  ein  bod  wedi  mwyuhau  llawer  o 
bresenoldeb  grasol  Duw  yu  ein  cyuulliadau  o'r  blaeu,  efco  yr  wyf  yu  meddwl  ua 
welais  erioed  gymaint  ar  unrhyw  amser  â'r  diwruod  hwnnw.  Yn  enwedig  pau 
oedd  Swper  yr  Arglwydd  yn  cael  ei  weinyddu,  fe  dywallfcodd  Duw  ei  Ysbryd 
mewn  modd  rhyfeddol.  Dywedodd  llawer  o  heu  Gristiouogion  wrthyf  na 
welseut  erioed  gymaiut  o  ogouiant  yr  Arglwydd  a  golud  ei  ras  Ef,  ac  ua 
theimlasaut  gymaiut  oddiwrth  yr  Efcngyl  o'r  blaen. 

Hyderwn  yu  f awr  y  bydd  llawer  iawn  o  ddarllen  ar  y  gyfrol  werfchf awr 
hon,  yn  enwedig  ymysg  y  C^'mry  ymhob  inan.  Ac  onid  gweddu.s  ac 
angenrheidiol  iawn  ydyw  cael  cyfrol  o'r  fath  yu  Gymraeg  ?  Mae  yn  dra 
chwifch  fod  y  bobl  y  rhoes  Howell  Harris  ei  einioes  i'w  gwasanaethu,  mor 
amddifad  o  unrhyw  gyfleustra  teilwng  yn  eu  hiaith  eu  hunain,  a'r  unig 
iaith  a  ddeallir  yn  briodol  gan  filoedd  lawer  o  honynt,  i  aUu  ymaflyd  yn  y 
gynysgaeth  o  fendith  sydd  wedi  ei  gadael  iddynt  yn  hanes  ac  ysgrifen- 
iadau  gwr  ag  niae  ei  enw  mor  fawr  yn  eu  golwg,  a'i  goíîadwriaeth  gan- 
ddynt  mor  feudigedig. 


NODIADAU   LLENYDDOL.  479 

í\y.^Ji  Pirtiircs.  Brawn  with  Pen  and  Pencil.  By  J.  E.  Lloyd,  M.A.,  "W. 
Lewis  Jones,  M.A.,  J.  Morris  Jones,  M.A.,  A.'N.  Palmer,  E.  Fouliíes, 
O.  M.  Edwards,  M.A.,  D.  Tyssil  Eyans,  M.A.,  D.  Lleufer  Thomas, 
B.A.,  Eev.  H.  Elyet  Lewis,  and  Rev.  Dayid  Dayies.  Edited  by 
EiciiARD  LoYETT,  M.  A.,  Author  of  Norwegian  Pictures,  etc.,  with  seventy 
two  iUustrations.  London  :  Eeligious  Tract  Society.  8s. 
Y  JIAE  Cynideitlias  y  Traethodau  bellach  wedi  cyhoeddi  cryn  nifer  o  gyfrolau 
prydferth  fol  Pictures  o  wahanol  wledydd,  sydd  yn  gyfoethog  o'r  darluniau 
goreu  o'u  golj^gfeydd  mwyaf  hynod,  ac  yn  cynwys  crynhodeb  o'u  hancs  a 
disgriíìadau  o  honynt  gan  ysgiifenwyi-  galluog  a  phrofedig.  Ac  nid  ydyw  y 
gyfrol  wech  yma  am  Gymry  yn  ol  i'r  un  o  honynt.  Yr  oedd  yn  dda  iawn. 
gennym  weled  ei  chyhoeddi,  a  chawsom  hyfrydwch  mawr  wi-th  ei  darllen  ac 
edrych  ar  ei  darhmiau.  ■  Y  mae  dieithriaid  lawcr  erbyn  hyn  yn  dyfod 
drosodd  i  ymweled  â'n  gwLid,  ac  jn  cael  adnewyddiad  a  mawr  hyfrydwch 
wrth  syUu  ar  ei  golygfeydd  ;  y  maent  hefyd  yn  dechreu  cael  ar  ddeall  fod 
Uawer  o  ddyddordeb  yn  ei  hanes,  ac  fod  by wyd  ei  phobl  yn  rhywbeth  llawer 
uwch  nag  yr  arferent  ystyried.  I  lìaws  o  rai  felly,  fe  fydd  y  gyfrol  hon  o 
werth  tra  mawr.  Bydd  yn  arweiniad  o'r  fath  oreu  iddynt  ar  eu  hymwel- 
iadau  à  Chymru  ;  ac  wedi  dychwelyd,  bydd  yn  dda  ganddynt  trwyddi  gael 
cpudeithasu  drachefn  â  golygfoydd  a  roddodd  iddynt  gymaint  o  f oddhad,  a'u 
dangos  a  dweyd  cu  hanes  wrth  eu  fFrindiau.  Adiameu  y  bydd  Uawer  o  ddar- 
llenwyr  y  Traetiiodydd  yn  flaenllaw  i  wneyd  y  Uyfr  yn  eiddo  iddynt  eu 
hunain,  ac  ya  cael  o  hono lawer  o  hyfrydwch.  Byddai yn  anodd  hefyd iddynt 
feddwl  am  ddim  gwell  i'w  roddi  fel  anrheg  i'w hanwyliaid.  Mae'n  arw  fodpobl 
yn  dyfod  o  eithaf  yddaear  i  weled  tlysni  ac  arddunedd  a  mannau  hanesyddol 
Cj'mru,  a'i  phobi  hi  ei  hun  heb  feddwl  ac  heb  wybod  ond  ychydig  iawn  yu 
eu  cylch  ;  ac  y  mae  ya  dra  chwith  fod  ein  plant,  bellach,  yn  ymwneyd  â  hanes 
â  golj'gfeydd,  ac  a  phcthau  dyddorol  yr  holl  wledydd,  ond  heb  gael  nemawr 
fantais  i  ymgj^dnabyddii  á'r  cyfoeth  o  bethau  gwych  sydd  yn  eu  hymyl. 
Ehoddai  y  gyfrol  hon  fantais  dra  gwerthfawr  iddynt  i  ddyfod  i  wybod  am 
eu  gwlad  eu  hunain,  ac  mewn  canlyniad  i  deimlo  wrthiymlyniadmwy  dwfn, 
a  meithrin  a^^'yddfryd  mwy  pur  i  wneyd  eu  rhan,  h\vythau  hefyd,  mewn  fFordd 
o'i  gwasanaethu.  Mae  cnwau  ei  hysgrifenwyr  yn  ddigon  o  warant  am  y  dull 
boddhaol  y  maent  wedi  gwneyd  eu  gwaith.  Yr  oedd  y  golygydd  wedi  cael 
Uawer  o  brofiad  ar  weithiau  o'r  fath  o'r  blaen,  ac  yn  galhi  dangos  iddynt  y 
Uinell  oeddynt  i'w  di]yn.  Ond  pa  ddrwg  abaroddiddo  osod  "  The  Old House 
at  Llauidìoes  "  o  dan  y  darhm  prydferth  o'r  Oìd  Haìl,  yr  enw  yn  brîodol  a 
roddir  arni  yn  erthygl  Mr  J.  E.  Lloyd,  "  From  Äherystiuyth  tu  Lìangoìlen.'''' 
A  thrwy  ryw  ann-yfusedd  y  mae  wedi  gadael  i  enw  ein  cyfaiU  Mr.  W.  Lewis 
Jones,  M.A.,  ymddangos  jm  jt  amlen  bapjT  ac  yn  yr  hj'sbysiadau  yn  D. 
Lewis  Jones.  Mae  yv  jsgrifénnj-dd  rhagorol  hwn  hefyd  wedi  camgymerj-d 
tipyn  wrth  son  am  "  The  Normal  Coììeye  of  thc  British  and  L'cjreign  School 
Society  "  ym  Mangor,  gan  nad  ydyw  yn  fwy  o  Goleg  y  Gj^mdeithas  honno  nag 
j-dj'w  o  Goleg  Oymdeithas  y  Traethodau,  er  ei  fod  yn  cael  ei  gario  jrmlaen 
ar  jT  un  egwj-ddor  anenwadol  à  Cholegau  j^  British  and  Foreign  School  Society. 
Yr  ydym  yn  meddwl  hefyd  fod  Mr  O.  M.  Edwards  yn  ei  erthygl  dra 
dj-ddorol  ar  Sir  Feirionydd  yn  gosod  y  Uiwiau  braidd  j-n  gryfìon  pan 
ddj-wcd,  "  The  secular  education  which  has  becn  given  to  Walcs  hitherto 
has  been  comparatively  ineíEcient  and  useless,  being  given  to  Welsh  speak- 
ing  chüdrcn  in  indiíferent  EngHsh  ;  but  the  Sunday  Schools,  with  their 
gifted  teachers  and  perfect  organisation,  have  made  the  Welsh  a  nation  of 
students."  Yr  ydym  ni  wedi  bod  yn  dadleu  y  dylai  addj'sg  ein  hysgohon 
dj-ddiol  fod  yn  cael  ei  charió  ymlaen  o'r  dechreu  ar  j-r  egwj-ddor  o  fod  plant 
Cymru  yn  dj'sgu  Cymraog  ynddynt,  ac  yn  cael  deall  j'n  eu  hiaith  eu  hun  yr 
oU  a  ddysgù-  iddynt  yn  Saesncg,  ac  y  dylai  arolygiaeth  yr  j'sgohon  hynny  ar 
ran  j'  Lly wodraeth  gymeryd  y  Uafur  arbennig  hwnnw  i'r  cyfrif  ;  a  chredwn 
y  byddai  eu  cynnydd,  îe  mewn  gwj'bodaeth  o'r  iaith  Saesneg,  jm  dyfod  trwy 
hjTiny   yn   Uawer   mwy.     Ond   mae  j-  disgiifiad  a  ddyiy  Mr  Edwards  o 


480  NODIADAU   LLENTDDOL. 

aneffeithiolrwydd  addjsg  ein  hysgolion  dyddiol  yn  gwyro  cryn  lawcr  yri 
onnod  i'i  oclir  cliwitli,  fel  yr  ydyui  yn  ofni  fod  ei  ddisgrifiad  o  waitli  ein 
Hysgolion  Sabothol  yn  mynd  yn  ormod  i'r  ochr  dde.  Ac  nid  ydyw  yr 
hyn  a  grybwyllir  fcl  clod  i  gymdogaeth  y  Bahi — fod  dyddiau  gwyl  yn  cael 
eu  defnyddio  i  amcanion  Ueny  Idol,  a  miloedd  o'r  werin  yn  eistedd  am  oriau 
i  wrando  cyd^'ingeÌHÌou  llenyddol  a  beirniadu  traethodau — ond  yr  hyn,  yn 
ffodus,  sydd  wir  am  líaws  mawT  o  gymdogaethau  Cymru.     Ond, 

Byr  achos  nodi  brychau, 

Lle  nad  oes  ond  llai  na  dau. 

Mae  y  gyfrol  drwyddi  yn  werthfawr  iawn.  Mae  y  darluniau, — deuddeg  a 
thrigain  mewn  nifer, — yn  rhai  da  ragoroh  Mae  y  detholiad  o  leoedd  i'w 
darlunio  wedi  bod  yn  ddoeth,  a'r  darluniau  eu  hunain  yn  gelfydd  a  hynod  o 
brydferth,  y  fath  ag  a'n  dêna  i  syllu  arnynt  yn  hir,  a  ijho  fwyaf  a  sylhr 
arnynt  mwyaf  o'u  rhagoriaeth  a  ddaw  i'r  golwg.  Ac  y  mae  jr  erthyglau  ar 
Gymru  Gynt,  O  Ben  y  Gogarth  i  EnlH,  Mon,  Y  Gogledd  Ddwyrain  i  Gymru, 
Ehanbarth  y  Wyddfa,  O  Aberystwyth  i  LangoUen,  Meirionydd,  Sir  Benfro, 
Sir  Gaerfyi-ddin,  Gower,  Cacrdydd  a  Llandaf,  a  Morganwg,  yr  rhai  a  daLant 
yn  dda  am  eu  darllen  a'u  hastudio.  Rhoddant  wybodaeth  weT'thfawi'  a 
dyddorol  am  rannau  o'n  gwlad  sydd  yn  ddieithr  i  lawer  o  honom  ;  ac  wedi 
eu  hysgrifennu  gan  rai  sj'dd  yn  meddu  "  llygad  i  weled  anian,"  gaUuogant 
lawer  i  edrych  gyda  dyddordeb  a  gwerthfawrogiad  newydd  ar  laAver  rhan  o 
Gymru  y  meddylient  eu  bod  yn  gwybod  y  cwbl  yn  eu  cylch.  Ac  y  maent 
wedi  cu  hysgrif ennu  gan  wy  r  ieuainc  o'r  gaUu  a  dysg  a  rhinwedd  ag  a  wna  eu 
cenedl  yn  falch  o  honynt,  ac  y  disgwyUwn  oddiwthynt  yn  y  dyfodol  lawer 
o  wasanaeth  gwerthfawi-  a  dyrehafoL 

Llawìyfr  Dirwest  iW leuainc.  Gan  ChAELES  Wakely.  Cyfieithwyd,  ar  gais 
Cymdeithas  Ddirwestol  Meirion,  gan  Dr.  E.  T.  Jones,  G.S.,  aME.  W.  H. 
Eees  Jo>'ES.  I'w  gael  gan  y  Cyfieithwyr,  neu  y  Parch.  S.  Owen,  Tanygris- 
iau,  ac  E.  J.  Wüliams,  Bowycîd,  Blaenau  Ffestiniog.  2c. 
Mae  y  Tnnperame  Handhooh  for  the  Younf/,  a  gyhoeddwyd  gan  y  Band  of 
Tldjie  Union,  wedi  cael  Uedaeniad  mawr  yn  Saesneg,  ac  wedi  gwneyd  Uawer 
mewn  addysgu  Uîaws  mawr  o  boljl  y  dyfodol  ain  effeithiau  anianyddol  y 
diodydd  alcoholaidd  ar  y  cyfansoddiad  dynoL  y  rhai  o  herwydd  hynny  a 
fyddant  ar  dir  Uawer  mwy  cadarn  i  wi'thsefyU  eu  hudoUaeth  wedi  tyfu  i 
fyny.  Gwaith  da  iawn  oí  dd  ei  gael  aUan  yn  Gymraeg,  a  gwych  gennym  weled 
fod  y  cyfieithiad  yn  gywir  a  naturioL  a'r  argraffwaith,  gan  gynnwys  y  dar- 
hmiau,  yn  gwbl  yr  im  f ath  ag  yn  y  Uyf r  Saesneg.  Ac  er  f od  y  Uyf r  am  ddwy 
geiniog — yn  enAvedig  ac  ystyried  y  darluniau  rhagorol  o  wahanol  raunau  y 
corff,  &c., — ynhynod  o  râd,  eto  y  mae  y  Gymdeithas  dda  sydd  wedi  ym- 
gymeryd  a'i  gyhoeddi, — gan  faint  ei  hawyddi'wweledyn  cael  ei  ddarUena'i 
addysgu  mor  gyffrodinol  ag  y  bo  modd  mewn  cyfarfodydd  Plant  a  chynidl- 
iadau  Dirwestol, — yn  barod  i'w  werthu  am  swUt  y  dwsin.  Dyhii  ledaenu  yn 
ein  gwLid  wjth  y  degau  o  fihjedd.  Nid  oes  dim  sydd  yn  rhoddi  cymaint  o 
aUu  i  demtasiwn  y  ddiod  feddwol  ar  ddynion  a'r  syniadeibod,  o'ichymeryd 
yn  gyndiedroL  mor  fanteisiol  i  iechyd  a  nerth.  Hyd  yn  ocd  j)e  buasaifeUy, 
y  mae  yr  aighyyddiaetli  a  eniUa  ar  ddynion,  a'r  difrod  alaethus  y  mae  trwy 
hyiniy  yn  achosi,  y  fath  ag  a  ddylai  beri  i  baAvb  o  honom  ystyried  yn  ddifrifol 
ai  ni  ddylem  ymAvrthod  hyd  yn  oed  â'r  daioni,  er  mwyn  ceisio  gosod  rhyw 
atalfa  ar  ddiwg  mor  faAvr.  Ond  erbyn  edrych,  y  mae  gwyddoniaeth  ei  hunan 
yn  ein  dysgu  nad  ydy w  y  dychymyg  a  goleddir  g'an  gynif er  am  lês  y  o  lod- 
ydd  hyn,  ond  nuhl  ddisail.     A  dyna  a  ddysgü-  ac  a  osodir  gcr  bron 

Mor  oleii  â'r  haul  ar  liamier  dydd, 
a  thrwy  awdurdod  meddygon  enwocaf  y  deyrnas,  yn  y  Uyfr  hwn.      Fe  geir 
ynddo  fod  alcohol  yn  wenwpi ;  ei  fod  yn  Ueihaii  nerth  gewynol ;  yn  Ueihau  y 
gaUuoedd  meddyUol  a  moesol ;  yn  atal  tyfiant  iachus  ;  yu  rh'wystr  i  dreiüiad 
y  bwyd  ;  yn  gorweithio  y  galon ;  yn  arwain  i  afiechyd  a  marwoLaeth. 


^^^'-  ^'^., 


<c 


Y   TRAETHODYDD. 


AM  Y  FLWYDDYiN  1892. 


LLYFR  XLVI]I. 


CAERNARFON:     D.     W.    DAYIES    &    CO. 

MDCCCXCI1. 


CYNHWYSIAD. 


Tu  dul. 

Diffyniad  Aristides                  ...             ...             ...             ...             ...             ...  5 

Yr  Epistol  at  y  (lalatiaid.     Gau  y  Parch.  Abel  J.  Parry               ...             ...  17 

Jiwbili  y  Tonic  Sol-ffa.     Gau  Eleazer  Roberts...             ...             ...             ...  27 

Deou  Llanelwy  a  "  Rliesymau  dros  Ddadsefydliad  yng  Nghymru."     Gan  y 

Parch.  Evan  Jones           ...             ...             ..              ...             ...              ..  42 

Trefnidedd   Gwladol   y  Deou   a  Dadwaddoliad.     Gan  y   Parch.    W.    0. 

Joues,  B.A.         ...             ...             ...             ...             ...             ...             ...  57 

Cristiouogaeth  Bersonol.     Gan  y  ProfEesor  Llewelyn  I.  Evans,  D.D.        ...  62 

Y  PrifathrawD.  CharlesDavies,  M.A.     Gan  Johu  T.  Job           ..              ...  73 

Nodiadau  Llenyddol               ...             .,              ...             ...             ..              ...  76 


Auwariaeth  yu  Esbouio  Gwareiddiad.     Gan  y  Parch.  William  James,  B  A  85 

Yr  Epi.stol  at  y  Galatiaid.     Gau  y  Parch.  Abel  J.  Parry               ."..             ...  9S 

Gerwiudeb.     Gan  Gwladgarwr             ...             ...             ...             ...             ...  I1.7 

Ymweliad  â  Llydaw,  <S:c,     Gan  Robert  Rowlaud            ...             ...             ...  lll 

Y  Profîeswr  Llewclyn  L  Evans,  D.D.,  a'r  Ddadl  ar  Ysbrydoliaeth.     Gauy 

Parch.  Daniel  Rowlauds,  M.A.                    ...             ..             ...             ...  II7 

Addysgiaeth    Amaethyddol  yug  Ngogledd  Cymru.     Gau  y  Proffesor  J.  J. 

Dobbie,  M.A.,  D.Sc.           ._             ...             ...             ...  L31 

Y  Parch.  WiUiam  Griffith,  Disgwylfa      Gau  y  Parch.  G,  Tecwyn  Parry  ...  140 
Rheswm  a  Datguddiad.     Gan  E   O.  Davies,  B.Sc,          ...             ..              ...  144 

Dos,  ac  na  phecha  mwyach.     Gau  Nathan  Wyn             ...             ...             ..  L51 

Hen  Gerddi  y  Cymry.     Gau  Myrddiu  Fardd    ...             ...             ...             ...  ]52 

Nodiadau  Lleuyddol               ...            ...            ..             ...             ..            ...  159 


Y  Parch.  Dauicl  Rowland,  Llaugcitho.     Gau  y  Parch.  D.  Worthiugton, 

Rheithor  Llangeitho        ,_  ...  ...  ...  ...  ...       165 

Y  Proffeswr  Edward  Caird  ar  Athroniaeth  Kaut.     Gan  y  Parch.  Joscph 

Roberts  ...  ...  ...  .  ..  ...  ...       172 

Geiriau  Cymracg  William  Salesbury  a  William  Morgan  yn  y  Llythyr  at  y 

Galatiaid.     1567,1588.     Gau  y  Proffesor  Hugh  Williams,  M.A.         ...       182 

Charles  Haddou  Spurgeou.     Gan  y  Parch.  H.  Cernyw  Williams  ...      190 

Ymweliad  â  Llydaw,  ifcc.     Gau  Robert  Rowlaud  ...  ..  ...       204 

Trem  ar  yr  Ysgol  Sabothol.     Gau  y  Parch.  J.  Oweu  Joncs,  B.A.  ...       212 

Rhai   o   Beryglon   Presennol  y  Genedl   Gymreig.     Gau  y  Parch.  O.   L 

Roberts  ...  ...  .,  ...  ...  ...  ...       221 

Pa  íath  Eglwyswr  oedd  Johu  Wesley?    Gan  y  Parch.  William  Hugh 

Evaus  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...       231 

Nodiadau  Llenyddol  ,,.  ,,.  ,.,  ...  ...  ...      241 


ÌV.  CYNHWY.SI  \D. 

GORFrENNAF. 

Tu  dal. 
Nodweddion  Gwers  iawn.     Gau  Miss  E.  P.  Hughes,  Prifatlirawes  Coleg  yr 

Athrawesau,  Caergrawnt                 . .             . .             . .             . .             . .  2-Ì5 

tìefyllfa  Foesol  Cymru.     Gan  Faer  Caernarfou. .              ..             ..             ..  2.56 

Codiad  yr  Haul.     Gan  H.  Isgaer  Lewis              . .             . .             . .             . .  260 

Athanasius.     Gan  y  Parch  Richard  Hughcs,  B.A,           ..             ..             ..  262 

Y  Biifysgol  i  Gymru.     Gau  yr  Athraw  W.  Lewis  Jones,  M.A.    ..             ..  273 
Rheithor  Llangeitho   a'r   Parch.  Dauiel  iiowland.     Gan  y  Parch.   John 

Evans  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..280 

Deddfwriaeth    Ataliol    yu    yr    Unol    Dalaethau.     Gan  y  Parch.    Dai^iel 

Eowlauds,  M.A.  ..  ..  ..  ..  ..  ..291 

Y  Graig  sydd  Uwch.     Gau  J.  Gruffydd  Hughes  ...  304 

Amddiffyniad  yr  Eglwys.     Gan  y  Parch.  J.  Machreth  Rees         ...  ...       3  5 

Nodiadau  Lleuyddol  ...  ...  ...  ...  ...  ..        317 


Adnebydd  dy  Hun.      Gan  y  Parch.  J.  J.  Roberts,  Forthmadog  ...            ...  323 

Yr  Eijistol  at  y  Galatiaid.     Gan  y  Parch.  AbelJ.  Parry               ...             ...  3,S2 

YLleuad.     Gan  y  Parch.  John  Jones,  F.R.  U  .S.               342 

Melchisedec  o  Salem.     Gau  y  Parch.  H.  Barrow  Williaius            ..             ..  348 

Adgofion  am  Morgan  Jones,  Lluudain.     Gau  Mynorydd               ...             ...  3.'j2 

Gallu  y  Pulpud.      Auerchiad  a  draddodwyd  yug  Nghyfarfod  Blynyddol 

Athrofa  Dduwiuyddol  y  Bala,   Gorffeunaf  7fed,  1892.     Gau  y  Parch. 

Alexander  Maclaren,  D.D.               ...             ...             ...           ...             ...  358 

Ir  "  Euthyphron,"  neu  Beth  yw  Duwioldeb  ?    Un  o  Ymddiddanion  PLato. 

Gany  Parch.  WiUiam  Glyuue,  B.A.         ...             ...             ...             ...  .363 

Yr  Ynadon  a  Dirwest.     Gan  William  George  ...             ...             ...             ..  376 

Yr  Ysgol  Haf  ym  Mansfield,  Rhydychaiu.      Gau  y  Parch.  J.  Pulestou 

Jones,  M.A.        ..             ...             ...             ..             ...             ...             ...  382 

**  Yr  lesu  a  dawodd."     Gan  R.  Mon  Williams  ...             ...            ...             ...  S90 

Dau  Lythyr  o  ciddo  y  Parch.  William  Roberts,  Amlwch              ...             ...  3P6 

Nodiadau  Llenyddol               ...            ...             ..            ...            ...            ..  398 

TACHWEDD. 

Gweddi    a    Bywyd    o     Dduwioldeb.       Gau    yr     Hybarch    Archddiacou 

Howell,  B.D.,  F.S.A., ..  405 

YrEpistol  at  y  Galatiaid.     Gan  y  Parch.  Abel  J.  Parry               ...             ...  411 

Eglwys  Fyw.     .Anerchiad  a  draddodwyd  o  Gadair  Uudeb  Cynullfcidfaol 

Lloegr  a  Chymru,   yu  Bradford,  Hydref  lleg.,  1892      Gan  y  Parch. 

E.HerberEvans,  D.D.    ...             ...             ...             ...             ..              ...  421 

Rhyddid  y  Rhyw  Fenywaidd.     Gan  Mrs.  M.  01iver  Jones             ..             ..  437 

Yr   Apostol    Paul :     Ei  Brofiad    a'i  J"  thrawiaeth.      Gan  y  Parch.  John 

Hughes,  D.D.     ..            ...            ..               ..            ..             ...            ...  447 

Hen  Gerddi  y  Cymry.     Gau  Myrddin  Fardd    ...             -.             ..             ...  459 

Ymson  uwch  Bedd.     Gan  Isallt          ...             ...             ..              ..              ..  464 

Yr  Ysgol  Haf  ym  Mausfield,  Rhydychaiu.      Gau  y  l'arch.  J.   Paleston 

Jones,  M.A.      ...             ...             ...             ..             ..             ...             ..  465 

Nodiadau  Lleuyddol               .,.             ...             ...             .,,             ,,             ,,  47J: 


COLEG  Y  GOGLEDD,  BANGOR. 


DECHREUA  yr  Arholiad  iiesaf  nm  Ystîoloriaethau  ar  yr  20fed  o  Fedi,  1892. 
Eheimir  ffiOO  yn  flynyddol  mewu  Ysgoloriaetìiau.       Mae  haner  yr  holl 
Ysgoloriaethati   yn   gyfyngedig  i  Ymgeiswyr   Cjnnreig-. 

Gellir  cymeryd  rhan  o  pwrs  Feddygol  rrifysproliou  Edmburgh  a  Glasgow, 
ynghyda  rhim  o'gwrs  Wyddonol  Edinburgh  yn  y  Coleg. 

Am  bob  manylion  ynghylch  yr  Ysgoloriaethau  a'r  Arholiadau  anfoner  at  y 
Cofrestryàd. 


THE    THEOLOGIGAL   COLLEGE 

BALA,    NORTH   WALES. 


Peincipal  : 
THE  EEV,  T.  C.  EDWAEDS,  D.D., 

late  Principal  of  the  University  CoUege  of  Wales,  Aberystwyth. 

Professor  of  Dogmatics  and  the  Biblical  Criticism  of  the  New 
'Testament:  The  Peincipal. 

Profesor  of  Hebrew  and  Exegesis  of  the  Old  Testament :  The  Rev. 
Lleweiyn  Ioan  Eyans,  D.D. 

Professor  of  Ethics,  Apologetics,  and  Comparative  Religion :  The 
'Rev.  Ellis  Edwaeds,  M.A.  (Edin.). 

Professor  of  Church  History  and  the  History  of  Doctríne  :  The  Rev. 
HuGH  WiLLiAMS,  M.A.  (Lond.). 


The  College  is  exclusive]y  Theological,  but  is  open  to  all,^  whether 
candidates  for  the  ministry  or  laymen,  belonging  to  any  section  of  the 
Christian  Church,  ou  passing  an  entrance  examination. 

A  fee  of  £5  for  the  Session  is  charged  in  the  case  of  students  not 
candidates  for  the  ministry  among  the  Welsh  Calvinistic  Methodists. 

The  next  Sessicr  Ligins  on  Monday,  September  19,  1892.  For 
Prospectus  apply  to  the  Registrar  at  the  College. 


Maes  Llafur   Ysgolion    Sabbothol  y  Methodistiaid  Calfinaidd, 
1892-93. 


ESBONIAÜ  AE  LYFR   EXODÜS 

(TAIR  CEINIOG  Y  RHAN), 
Gan  y  Parch.  RICHARD  HTJMPHREYS,  BONTNEWYDD 


YN  T  WASG  (y  pedwerydd  rhifyn  allan   o'r  wasg),  ae  i  ddyfod 
allan  yn  fisol  mewn  deg  neu  ddeuddeg  o  rifynnau  3e.  yr  un. 

Rhoddir  y  seithfed  yn  rhodd  i'r  neb  a  ddosbai-tho  chwech.     Tderau 
arferol  i  Lyfrwerthwyr. 

D.  W.  DAVIES  &  CO.,  Cyhoeddwyr,  Caernarfon. 


fiEORGEmE&fiMra  PÎLLS. 

"Mwy  gwerthfawr  y'nt  i  mi  na'r  atir  coeth,— Arbedont  fy  mywyd  " 


POEN    YN    Y 
CEFN  A'R  LWYNAU. 


Y  GAREG,  GRAVEL 

AC 
ANHWYLDERAU  Y  DWFR. 


MARWEIDD-DRA 

YR 

AFU   A'R   ARENAU. 


DWFR    YN 

ANHREFNUS. 


n|FFVG  TRPULIAD. 
Y^BjLE^JHWYM  E  Da 

GWYNT.  GWAEW, 
COLIC.  PILES. 


CURIAD  Y  GALON. 


POEN    AC    YSGAFN- 
DER  YN  Y  PEN, 


POENAROLBWYTA 


BWYD  YN 
TROI  YN  SUR 


ISELDER  YSBRYD. 


BLAS  ANYMUNOL 
YN  Y  GENAU. 


GWENDID 

CYFFREDINOL. 


AMHUREDD  YN 
GWAED. 


CRYDCYMALAU, 
SCURVY. 


CHWYDD  YDROPSI. 


DIFFYG  ANADL. 


Os  ydych  yn  dioildi' 
yi-  Ysgwyddaii,  bydd 


Popii  >ni  y  C 
i'r  Feadyííin: 


'fn  a'r  L\v>Tiau,  neu  rliwng 
aeth  hon  ei  sjTiiud  ya  fuan. 


Os  Poenir  chwi  san  Enyniad  y  Bledren,  Attaliad  y  Dwfr,  y 
Gareg,  neii  y  Gravel,  yr  nnÌK  Feddyginiaeth  ddiogel  ac  effeith- 
iol  a  e-sTiYíîiw^d  erioed  i'r  byd  at  y  dohiriau  hjai  ydyw 
GEORGE'H  PILE  &  GRAVEL  PILLS. 

Os  yw  eirh  Arenau  a'ch  Al'u  yn  farwaidd  ac  allan  o  drefn, 
bydd  i'r  Feddyeriniaeth  hon  symbyhi  y  peirianau  pwysis:  hyn, 
agor  y  rhedfeydd  sydd  wedi  en  caui  fyny,  a  meithrin  Bustliach, 
ac  hyUfavi  bywiol  ereill. 


Os  ydyw  eich  Dwfr  yn  uchel  ei  Uw,  yn  dew,  ac  s-n  arwaelodi, 
na  ehollwch  amser,  prynwch  íiychaid  o  GEORGE'S  PILLS,  a 
byddwch  yn  f uau  eto  yn  iach. 


Os  ydych  yn  ferthyr  i  DdifEyg  TreuUad.  y  Bile,  a  Rhwjinedd, 
y  mae  genych  Feddygúiiaeth  sicr  yn  GEORGE'S  PILLS. 


Os  ydych  yn  dioddef  oddiwrth  anhwylderau  y  Coluddion, 
meffys  Piles,  'RhwyTuedd,  Gwynt,  Gwaew,  Colic,  y  mae  genych 
Feddytfiniaoth  y  traUwch  bob  amser  ymddibynu  ami. 


Os  ydych  yn  dioddef  oddiwrth  Guriad  y  Galon,  ac  yn  ofni  f od 
eich  'calon  ẁedi  ei  anmharu,  chwi  geweh  fod  GËORGE'S 
PILLS  yn  Feddyginiaeth  hynod  effeithiol. 

Os  ydych  yn  dioddef  oddiwrth  Boen  ae  Ysgafnder  jti  y  Pen. 
byddiuEORGE'S  PILE  &  GRAYEL  PILLS  eu  symud  yn 
nghynt  nag  unrhyw  gyffyriau  a'hiabyddus  ereiU.     


Os  oes  genych  Boen  ar  ol  Bwyta,  a  theimlad  swrth  a  didaro, 
bydd  i  un  dogn  o'r  Peleni  hyn  ẁeithredu  fel  swyn. 


Os  yw  eich  Bwyd  yn  troi  >ni  Sur.  ac  yn  cotU  i'ch  genau,  bydd 
i  ychydig  ddognáu  ò  GEORGE'S  PILLS  osod  eich  poenau  yn 
Diysg  y  pethau  a  fu. 


ydych  yn  teimlo  jti  Bruddglwyfus,  Cynhyríus.neu  jna  Isel 
Hyspryd,  ceir  Meddyginiaeth  heb  ei  bath  yn  GEORGE'S 


eich  Hyspryd, 
PILLS 


Os  bUnir  chwi  gan  Flas  Anymunol  yn  y  genau,  gan  Ddiflas- 
rwydd,  neu  gyf ogiad,  pan  yn  meddwl  am  fwyta,  bydd  i  vm  dogn 
o'r  Peleni  hyn  tuag  adeg  gwely,  gUrio  y  taf od  a  gwneud  eich 
Bwyd  a'ch  Diod  yn  sawrus  a  dymunol. 


YR    OLL 
A   GEISIWCH- 


is.  lèc.  A  2s.  9c 
Gyila'r  Fosilä  3c.  aSs.llc. 


Os  ydych  yn  Wan  ac  yn  anaUuog  i  weithio,  bydd  i'r  Feddyg- 
iniaeth  hon  adfer  eich  Ÿni  a'ch  Nerth,  a  gwneud  Uafiu-  ao  ym- 
arieriad  yn  bleser  eich  bjnyyd. 


Os  j^  eich  Gwaed  yn  amhur,  ceidw  GEOR,GB'S  PILLS  yn 
agored  hoU  agoríeydd  pwysig  y  coi-ph,  a  thrwy  hyny  rhwystr- 
ant  yr  amhuredd  i  dori  aUan  drwy  y  croen  mewn  Cornwydon, 
Pendduynod,  &c. . 


Mewn  miloedd  o  engreiStiau  y  mae  wedi  symud  o'r  Gwaed, 
gwraidd  a  changen,  y  Rheumatic,  Scrofula,  a'r  Scurvy,  ag  oedd 
wedi  trechu  pob  Mgddyginiaeth  araU. , 

Os  oes  ynoch  duedd  i  chwyddo  o  herwydd  y  Dropsi,  bydd  i'r 
Feddyginiaeth  hon,  o  herwydd  ei  gweithrediad  ar  jt  Arenau 
a  r  Cfoen,  ddwyn  jTiiwared  buan. . 


Os  ydych  yn  teimlo  A.nhawsder  i  Anadhi,  bydd  i'r  Feddygln- 
iaeth  hon  brofl  yn  gyfaiU  i  chwi  yn  awr  eich  cj'fyngder. 


Y  mae  yn  Agoriadol,  ac  feUy  symuda  R^yymedd.  Y  mae  yn 
■Wrthfustlaidd,  ac  feUy  cywtra  bob  anrhefn  yn  yr  Afu.  Y  mae 
yn  Droethbarol.  ac  feUy  ceidw  redfeydd  y  dwfr  yn  agored.  Y 
mae  j^i  Gr^-fhaol,  ac  feUy  rhydd  f  j-wiogrwydd  ac  yni  yn  y  peir- 
ianaú  treuiio.  Y  màe  yn  f  odtUon  i  Buro  y  Gwaed,  ac  i  Grj-iliau 
y  Gewynau;  y  mae  gan  hjaiy  yn  bobpeth  yr  ydych  mewn 
angen  âm  dano. . 

Gwerthir  y  Peleni  Byd-glodus  hj-n  yn  mhob  man,  mewn 
Blychau  Is.  lèc  a  23.  9c.  yr  un.     Gyda'r  Post  Is.  3c.  a  2s.  llc. 


Perchenog:-J.  E.  GEO«GE,  M.R.P.S.,  HIRWAIN,  Glam. 


RHYBUDD! 


Byddwch  ofalus  wrth  brynu  "Pile  &  Grayel  Püls,"  eich  bod  yn  cael 
y  Gfnuine  I'üU,  sef  Peleni  GEORGE. 


QUININE    BITTERS    GWILYM    EYANSI 

Darganfyddiad  Meddygol  Penaf  yr  Oss! 


9i 


^  W    W 


co  < 

ÛC  > 

LÜ  LJJ 

±  O 


Z) 


5iö 

h2 


c-3-  íi-  O  i 


1>    3Ì 


«l^l^ 


H 


TYSTIOLAETHÄ.r. 


Apothecaries  Hall,  Llanrwst, 

July  14th,  1891. 

Anw:^-!  SjT,— D>^-edodcl  iin  o'm 
cwsmeriaid,  a  gjTnhellwyd  cenyi  i 
îîymerj-d  eioh  Qiiìniyìe  BHiers.  ei 
bod  wèdi  derbyn  mwy  o  les  oddi- 
■wrtho  nae  oddiwrth  úm'hyw  fedd- 
7'ainiaeth  tfymerodd  erioed.  Buyn 
dyoddef  jn  hir  gan  wendid  mawr. 
ac  am  fisoedd  yn  analluog  i  fyned  i 
le  o  addoliad,  ond  y  Saijboth  di- 
weddaf  ífallodd  gerdded  i'r  capel ; 
ac  y  mae  yn  awr  yn  teimlo  yn  well 
ac  yn  gryfaeh  na?  y  bu  er's  bljTi- 
ydtlau.  "Eihenwa'i  ehj-feiriad  j-^- 
— Mrs.  Davies,  Brynglas.  Maenan. 
near  Llanrwst.  a  dywed  fod  i  chwi 
sryflawn  ryddid  i  gj'hoeddi  y  íîeith- 
iau  uchod. 

Yr  eiddoch  yn  ffyddlawn, 

OWEN  L  JONES. 


Çuìnine 
Biffers 
Gwilym 
Evans. 


TYSTIOLAETHAU. 

25,  HendreCafan  Road.  Penysraig, 
Tach.  29ain,  1890. 
Anwj'l  Syr,— Da  genyf  allvi  hys- 
bj'su  fod  eich  Quinine  Bitfers  j-n 
Uesiol  iawn  i  blant  gweiniaid.  Bu 
f y  machgen  bach  9  oed  yn  dyoddef 
am  dair  blynedd  gan  boen  dirfawr 
jm  nen-es  ei  ddannedd.  Yr  oedd  y 
doctor  yn  methii  gwnej'd  fawr  o 
les  iddo.  O'r  diwedd  dj^edodd 
hen  wraig  brofiadol  wrthym  mai 
gwendid  oedd  j-n  achosi  j  fath 
boen  iddo,  ac  anogodd  i  ni  roddi 
prawf  ar  Quinine  Biffers  Chrilym 
Emns,  jT  hj-n  a  wnaethom,  a  chjTi 
ei  fod  wedi  gorphen  jt  aU  botelaid, 
JT  oedd  j-n  amlwg  ei  f  od  j-n  gwneyd 
Ues  ma-wT  iddo.  ac  wedi  cj-merj-d 
tair  potelaid  cafodd  ymwarèd  oddi- 
wTth  j'  poeuau  hjmy.  ac  mae  j-n  awr 
mewn  Uawer  gweU  iechj'd. 

Yr  eiddoch  yn  gj'wir, 

Wir.  D.  Lewis. 


aUININE    BITTERS    GWILYM    EVANS 

Yw'r  feddyginiaeth  oreu  i  adfer  iechyd,  a'i  ddyogelu  trwy  adfer  nerth  ac  egoi  i'r  rhanau 
hyny  fj-ddant  wedi  gwanj'chu  gan  afiechyd  hii'-barhaol. 

«^    GOCHELWCH    DWYLLWYR. 

Uo  cynygir  rhyw  ddarpariaeth  arall  i  unrhyw  bryn-RT,  dan  yr  esgus  ei  fod  Imcn  ci/stal 
a  llauer  rhatnch,  hyderir  y  bydd iddo  ei  wrthod yn benderfynol.  Gall  fod yn  sicr  fod 

YMGAIS  YN  CAEL  EI  WNETD  I'W  DWYLLO. 

^derir  hefyd  y  bydd  i'r  Prynwyr  a'r  Masnachwyr  yn  gyffredinol  ddangos  eu  hang- 

hymeradicyaeth  o'r  fath  arferion  dicheUgar,  a  gwneyd  eu  goreu  i'w 

darostwng  a'u  dileu. 

Gwerthir  mewn  Potelau,  2s.  9c.  yr  un.     Dwbl  maint,  4s.  6c.    Blychau 

yn  cynwys  tair  potel  4s.  6c.  am  12s.  6c. 

I'w  cael  yn  mhob  man.  neu  díinfonir  ef  j-n  rhad  am  y  prisiau  uchod,  j-n  ddj-ogel  trwy 
post  j-n  uniongjTchol  •ddi^^-rth  j'  perchenogion  :  — 

Quiiiine  Bitters  Mannfacturing'  Company,  Limited, 

LLANELLY,    SOITTH   WALES. 

Prif  OruchwyUwr  yn  Ameríca— Mr.  R.  D.  "WiUiams,  Plymouth,  Pa. 


RHESTR  O  LYl^RAU 

(RHAI   AGOS   ALLAN   0   BRINT) 

CYHOEDDEDia    NEU  AR   WERTH 
GAN 

D.  W.  ÖAYIES  &  CO., 

CAERNARFON. 


ESBOJNIAD  Y  PARCH.   T.   C.   EDWARDS,   D.D.,  AR  YR 

HEBREAID.     Ycliydig   gopiau  ar  law,  haner  rhwym  cryf  (lledr).     Pri^ 
cyhoeddedig,  3s.  Gc.     Anfonir  y  cyfryw  yn  rhad  drwy  y  post  ar  dderbyniad 


2s.  6c. 


ESBONIAD    AR    LYFR    GBNESIS    (Trjdydd    Argrapliiad), 

gan  y  Parch.  EICHARD  HUMPHREYS,  Bontnewydd,  Caernarfon.  Pris 
mewn  llian,  3s.  Haner  rhw^Tn  ciyf,  4s.  Telerau  arferol  i  Lyfrwerthwyr  a 
Dosbart'.iwyr.     Telerau  neiUduol  i  Ysgolion  Sul. 

GWEITHIAÜ    EBEN    FARDD,    mewn   llian,    am   5s.      Fú^ 

cyhoeddedig,  15s.     Cyfrol  hardd  pedwar  plyg. 

CORPH  Y  GAINC  :    lioll    gyfansoddiadau   barddonol   Datydd 

Ddu  Eryri,  yn  cynwys  Awdlau,  Cywj'ddau,  a  nifer  fawr  o  Garolau.  Pris 
mewn  líian,  2s.  6c.     Pris  cyntefig,  5s.  6c. 

ADGOF  ÜWCH  ANGHOF  :  Llythyrau  lluaAVS  o  brif  enwogion 

CjTuru,  casgledig  gan  Myrddin  Fardd.  Cyfrol  drwchus,  Uian  goreuredig. 
Pris  presenol,  2s.  6c.     Cyhoeddedig,  5s.  6c. 

COFIANT   A  PHREGETHAIJ  Y  DIWEDDAR  BARCH.   J. 

FOULRES  JONES,  B.A.,  MACHYNLLETH,  gyda  darlun.     LHan,  5s. 

COFIANT   Y  PARCH.    GRIFFITH    JONES,    TRE'GARTH, 

gan  R.O.,  Bethesda.     Pris  SwUt. 

DRỲCH   Y   PRIF   OESOEDD.     Mewn   amlen.     Pris  cyntefig 

2s.,  yn  awr  Is.,  neu  Post  Free  Is.  2c. 

BYWYD  Y  PARCH.  EBENEZER  DAYIES,  Llanerchymedd, 

gyda  dethoUad  o'i  Bregethau.     LUan,  Is.     Pris  cyntefig,  2s.  6c. 

Y  GORON,  Y  SENEDD,  A'R  WERIN  :  Hanes  ffurf-lywodraeth 

Prydain  Fawr,  yn  cjaiwys  esboniad  cryno  ar  HawUau  a  Breiniau  y  Tri 
Gaüu  sydd  yn  cyfansoddi  y  Llywodi-aeth,  gan  Ap  Hywel  Dda.  Pris 
9c,  pris  blaenorol,  Is. 

Nid  yw  y  prisiau  uchod  yn  cynwys  y  cludiad. 

Anfoner  yn    uniongyrchol  at   D.   W.   DAYIES   &   Cc, 
Cyhoeddwyr,  Caernarfon. 


/Éllen  ^  Hanbiirys 

e>/£  Casíor  Oil 


Tasteless.        Pure. 
Sold  everywhere  at  6d. 


Active. 

1/,  1/9  &  3/. 


K  Cymerir  ef  gaa  blant  a  rhai 
jmewn  oed  heb  yr  anhawsder  lleiaf, 
►'tra  y  mae  ei  eíFeithiau  ar  y  corph 
yn  ddiamheuol.  Medda  yr  holl 
ragoriaethau  a  ^onir  iddo. — Lancet, 


CHWE  MEDAL  AUR. 

New  Zealancl,  18S2 ;  Uiiloiitta,  1884 ;  London,  1885. 
New  Orleans,  1885 ;  Öouthern  Ötatea  1886. 


pldarÉs 
îlätePöẃdei! 


DIM  Mi-ECURY. 

Mae  y  Piwdwr  hw;i  er's  dms  Haner  Canrif 
weli  dal  i  fynv  y  cyineriad  drwy  yr  Unol  Dal- 
eithau  a'r  Trefed'i^'aéthau  o  íod  y  dofnydd  Roreu 
a  mwyaf  dioíí'el  at  lanhaii  Arian  ac  Electro  Plate. 
Gwerthir  mewa  Blychan  Is.,  '2s.  6c.,  a 49.  6c.  yr  un. 


ptf«ic»iM<c*nffära™B- 


flf^r^^^^^ 


.^WjîNERs 


; 


MRlll^ 


«s 


i-S 

'Ö 

-Ö  'ö 


D±  E  ittMAÜlNur  IN  AL,L  ITÖ  BKANCHE«. 
GwneuthurwjT  y    Gold  Medal    Merinos,  Cashmeres  a   Cross   WaiTJ   Sergos. 
patrymau  jn  rliad  drwy  y  Uythyrdy  ar  gjTneradwyaeth. 


Allen  §•  Hanbury^ 


PEP.FECTED ' 


CodLiOcpOil 

îall  y  gwanaf  ei  frymeryd  a'i  dreulio.  Dyma  jt  unis  Oil  nad  yw  ci  archwaeth  yn  codi  o'r  stvunog  i  r 
genau.  Ac  »m  y  rhesymaii  hyn,  yr  Oil  yma  yw  y  goreu  a'r  mwyaf  effeithiol mewn  arferiad. 
Mewn  blwch-botelau  yn  unig,  am  Is.  4c.,  2s.  6c.;  4s.  9c.,  a  9s.  Ai-  werth  yn  mhob  man. 
D  Y  N  T  N  LIQUID  MALT  sydd  nwydd  gwertlifawr  i'w  ddefnyddio  gyda  Cod  Liver  OU. 
f^  *  4  «  1  l^  Wedi  ei  grylhau  a'i  wneyd  jTi  nwydd  llesol.  GwérthfawT  at  gynorthwyo  treuliad, 
miie  hefyd  yn  bur  ddefayddiol  mewn  achosion  o  Ddarfcdedigaeth  ac  anhwylderau  cyflelyb 
itfewn  poteli,  is.  9c.  yr  un 


COCOA 


Hollol  Bur,  wedi  ei  -wneyd  yn  Lloegr 


Ni  ddefnycldir  Chemicals  :'"el  j  gwBeir  yn  Cocoas  a  elwir  yn  rhai  tramor. 

Mae  enw  CADBUEY    ar  unrhyw  sypyn  o  Cocoa  neu  Chocolate    yn  ddigon'o 

sicrwydd  am  burdeb. 


^^â'^Mi 


m 


■#ä 


m 

ié 


m 


PEAR& 


m 


m 


i 


I 


■Èmm&^ì 


